


PATNUBAY 
NG BAYAN 



THE PEOPLE'S GUIDE 



Year tt 
Taon Ll 



MANILA, NOVEMBER, 1Q1ft 
MAYNILA, NOBYEMBRE, iyiD 



No. 
Blg. 



19 



iVIacleod & Co. Inc. 



MANILA, CEBU, CHICAGO, NEW-YORK, LONDON. 



Exportadores de Fibras 

Agentes de Compañías de Seguros 
contra incendio y de lineas 
de vapores para América y Europa. 



Imp. de El» Pobvsnib, Soler No. 429, Trozo. 



G. URRITU Y C. a 



Exportadores é Importadores 

o 

Comerciantes en toda clase de productos del país. 
Consignatories de los vapores/ 

"Albay", "Ntra. Sra. de Begoña", "Amelia 11 , y Pailebot "Equis" 
« con servicio regular a los puertos de Legaspi, Tabaco, 
Lagonoy, Daet, Nueva Caceres y Guinayangan, 

Muelle de la Industria 1043 
Manila, I. F. 



Dirección Telegráfica: "URRUTIR" 
Claves; AI, ABC, 4.a y 5.a Edición y Liebers 



P. O. Box 597. 
Telefono 319. 



Insular Lumber Company 



Our Tanguile and Almon Lumber Offers an Acceptable 
and Reasonably Priced Substitute. 



FOR 



MAHOGANY 

Large Stocks Always on Hand Well Manufactured 

and Seasoned 

Write for Samples and Prices. 

MANILA, P. I. 



THE PEOPLE'S GUIDE 



ENGLISH SECTION 



Editor: P. L. STANGL, B. S. 
P. O. Box 733, Manila. 

Proprietor and Manager: 

SOFRONIO G. CALDERÓN 

785 Rey na Regente, Tondo, Manila. 



SUBSCRIPTIONS 

Single No 10 centavos 

One year t 1.00 

„ ,, in provinces and 

ü. S 1.20 

Foreign: one year ,, 1.50 



2nd Year. 



MANILA, NOVEMBER, 1916. 



No. 19. 



Preparing for the Future 

:o: 

The press, particularly the magazines, of 
the United States, have been pretty full for 
some time past about '/Preparedness". While 
most of it is cleverly manufactured stuff put 
out by the new American munition plant industry 
in order to insure a market for their huge out- 
put after the "Big War'* is over, even at the 
riske of involving the country in a disastrous 
war, it cannot be denied that there is some 
of it very timely and highly necessary, especial- 
ly that part' of it that treats of industrial pre- 
paredness. The United States have been very 
lucky at this time that, besides abundant food 
products, it has an immense and well exploited 
mining industry, being especially well supplied 
with the three great fundamental minerals, 
namely coal, iron and copper, than which 
no other have proven themselves to be of 
such vital importance. 

Yet, in spite of huge and diversified crops, 
minerals and manufacturing enterprises the 
éhd of the second year of the war finds that 
country in rather bad shape along many lines 
essential to proper working conditions. 

In another part of this issue we reproduce 
extracts from the September number of "The 
World's Work" article on "Chemistry nnd 
Preparedness" by Dr. L. H. Baekeland. It has 
a meaning far beyond the confines of any 
one country or continent. 

We have just recently entered upon a new 
era # of political progress. The passage of the 



Jones' Bill brings with it new problems and 
responsibilities. A Senate, the first in these 
islands, has just been elected. The Legisla- 
ture, for the first time in twenty years, is 
sitting, not as a appointive body of respec- 
table figureheads, but a popularly elected, res- 
ponsible body, which must depend upon the 
people whose mandate they bear, and, when 
the time comes, answer for their acts or fail- 
ure to act, not to a complaisant appointing po- 
wer, but to the sovereign people itself, to stand 
or fall by its judgement. 

What then are our assets and possibilities? 
In the three fundamental mineral resources, 
coal, iron, and copper, the Philippines rank 
very high, being second only to the United 
States, England, Germany and China, while 
in actual output it is even below Italy, the 
poorest in these of all the great powers. 

We see a Japanese syndikate just formed 
ready to put ten million yens into the cop- 
per and iron deposits of these islands, while 
the remaining mines are owned either by 
Americans, Australians, English or Germans. 
None of these have a single Filipino, tech- 
nically trained to take over this work, whe- 
teas it is a well known fact that such are 
absolutely indispensable if we ever are going 
or properly work these riches. 

Only one, or may be two, technically trai- 
ned Filipinos, exist today equipped for min- 
ing work, and these were trained abroad. 

The last Bar examination over three hun- 
dred candidates were registered. If instead 
of that number only three had presented 
themselves, no one wouid have even dreamed 



"EL 82" 

TIINDAHAIN INO PUNTURA 

LlWASAN NG BlNUNDOK, TELE FONO No. 82. 

PAPEL BEGETAL, na pandibuhr at gamit ng mgn bonladora P 0.05 

PILTRONG CARDENAL, magaling na panala ng tubig ,, 9.50 

TAPÓN PATENTE, na losa gamit ea mga botella ng tubig ,, 0.07 

ENREHADONG KAWAD, galbanizado iramit sa kulungan ng manok,.. ,, 0.30 

RATONERANG KAHOY, pang huli ug munting daga ,, 0.10 

TIANING KAHOY, sipit, sa damit ng inga labandera „ 0.20 

GARAPIÑERA GEM, mura, matibay at magaan gamitin ,, 3.75 

PINTURANG MÚRALO, maputi at dekolor pamintura ng bahay 0.40 



ang dahon. 
bawat isa. 

it «i 
ang metro, 
bawat isa. 
ang doseua. 
bawat isa. 
ang kilo. 



THE PEOPLE'S GUIDE 



2nd Year. 



of talking about our lack of "preparedness". 
Yet the one college' which does not even exist 
on paper in the Philippine University is a 
college of Mines, while the only existing one 
in these islands has not for several years 
had enough applications to start a class of 
even five. 

Why? Because it is a profession that does 
not tend itself to butterfly neckties, tan shoes, 
white clothes and Manila Jobs. It is a man's 
profession, which demands work, not fine 
speeches, going into the outlying districts, 
not frantically hanging on to Manila office Jobs. 

We have so many lawyers or would— be ones, 
that every election sees ten candidates for 
every Job. Doctors, who take positions that 
pay less than any good carpenter .or ste- 
nographer gets, Pharmacists, in Manila and 
elsewhere, registered and all, at forty or fifty 
pesos a month, less than a medium quality 
escribiente gets. 

It is time to wake up to the responsibility 
involved in making this country a real one, 
not only politically, but economically, indus- 
trially and commercially. We have the re- 
sources, the market, the possibilities, that 
lay before the pioneers that landed on the 
bleak New England coast two centuries and 
a half ago. We have a better chance than 
they, because we can draw on the combined 
experience and knowledge of the present day. 
Others have paid the price of experiment and 
trial. We can step in and profit by it. Wealth, 
labor, materials, all are at our command, all 
we need is to apply knowledge, to make this 
one of the richest countries of the globe. 

But we must do it ourselves; not expect 
others to do it. We must learn how, and 
then do it. 

It is up to us to start in on economic and 
industrial preparedness by the Filipinos for 
the Filipinos and all the world. 

The Month of November ¡n 
American Historical Events 

1. Battle French Creek, 1813. 

2. Erie Cana! re:i>hed, 1825. 

3. Bryant horn, 1791. 



4. Declaration of Rights by Congress,' 1774. 

5. Grant's second election, 1872. 

6. Lincoln elected, I860-. 

7. Battle of Tippeeanoe, 1811. 

8. Masou and Slidell seized, 1861. 

9. Mayflower arrived' Capo Cod, 1620. 

10. Dutch seized rule of New York, 1674. 

11. Battle Shryser's Field, 1813. 

12. Conscription declared unconstitutional, 1863. 

13. Montreal captured, 1775. / 

14. SherniMn marched to sea, 1864. 

15. Great fire in New York, 1835. 

16. Fort Washington captured, 1776. 

17. Jeff Davis threatens reprisal, 1862. 
18.* Battle Fish Dam, S. C, 1780. 

19. Garfield born, 1831. 

20. Battle Belle Isle, 1759. 

21. North Carolina admitted. 1789. 

22. Bishop Wiley died, 1884. 

23. Bragg defeated, 1863. 

24. Battle Lookout Mountain, 1863. 

25. Evacuation New York, 1783. 

26. Battle* Mission Ridge, 1 .63. 

27. Hoosac Tunnel opened, 1873. 

28. Irving died, 1859. 

29. Wendell Phillips born, 1811. 

30. Revolutionary war ends, 1782. 

Tagalog=EngIish 

Dictionary 



(CnntiniKition) 

Alanoitngit, — Ehrelia buxifolia (Carmonen hete- 
rophylla, Blanco). Bot<niicnl description . Small 
tree, 5-6- 'in. hiirh, trunk straight. Leaves alter- 
nate or bundled in 3's or 4's at- the nenies, 
lanceolate or spatulate. 3-toothed at apex, som- 
etimes serrate toward the apex, set with sho^t, 
stiff hairs. Petioles very short. Flowers auxi- 
liary, in racemose panicles of a few flowers 
each. Common peduncle Ion*?, pedicel short. 
Calyx free, bell -shaped, persisten:, divided 
almost to base into 5 narrow, downy parts. 
Corolla bell-shaped, 5 oval lobules. Stamens 
5. Ovary oval, within the flower. Style hi fid. 
Stigmas simple, truncate. Drupe globose, with 
hard, slightly furrowed putamen of 6 lóenles 
and-solitary seeds. Hibitut. Malinta and jnnny 



<§> 
<§> 



ANTONIO M. H. LIIVS-GENCO Y CO» 

Plaza del Conde No. 127, Manila, I. F. 



Comisiones y Consignaciones <le tabaco rama de Isabela, 
Cagayan y Pangnsihan. 




♦ 
♦ 
& 
♦ 



& 



P. 0. Box 9ÓI. I 



-$®<M 



No. 



THE PEOPLE'S GUIDE 



alay) To present or 
Term of respect e. 



other parts of the Visayas. Blooms in January. 
Uses. The leaves dried in the shade are used 
in some Visayan towns, in infusion to take 
the place of tea. The root is used hy the 
Hindoo physicians as an alterative. Dr. R. 
Ross has employed it for that purpose in a 
decoction of 60 grams to 509 cc. of water; 
60 cc. a day of this preparation gave him 
good results in secondary and constitutional 
avphilis.. The Mohammedans of India con- 
sider the root an antidote for vegetable poisons. 

Alanganin, adj. Doubtful, uncertain. 

AlapaAp, n. Cloud; doubt. 

Alas, n. (spanish word). Ace (in a pack of cards). 

AlAt, n. saltiness. || adj. Salted, e. gr. Dagat na 
Alat=salts. sea. 

Alatan, v. ("an" form of álat) to salt some de- 
finite food. 

Alatiit, /i. Creaking (like that made by a door or 

cane floor). 
Alawas, n. Fish ret. 
Alay, n. Present, gift. 
Alayan; v. ("an" form of 

give anything definite. 
Ale, n. Aunt; step- mother 

gr. Aleng Maria, Aleng Kwau. 
Alemán, adj. German. 
Alema nya, n. Germany. 
A Li, n. Synonym of ale. 
Alibadbad, n. Revulsion. 

(To be continued.) 

Chemistry and Preparedness 

By L, H. Baekeland 

Since the beginning- of the present war, even 
the most ignorant people have more or loss be- 
come awakened to tbe fact that chemistry plays 
a big role in modern warfare. Through the news- 
papers the public knows pretty well, hy this time, 
that modern explosives are made by intricate 
chemical peocesses; the horrible use of asphyxiating 
ufases also has played oh the imagination, although 
this side of warfare, from a practical standpoint, 
is in reality of much less importance. 

But what is not known, except, by a very 
few, is that most of our other industries of the 
United States, covering the most varied lines. 



would have become hopelessly crippled but for 
our chemical intefrprises. ... \ 

The German Government '; seldom missed an 
opportunity of enlisting the 'help of her scientists 
and engineers for any problem of peace or war. 
No wonder then, that as soon as this war took 
proportions never dreamed of the German army 
was notified that nitric acid should be produced 
by newer processes which could be carried out 
independently from the interrupted imports of 
saltpetre from Chile. Germán chemists had to act 
and act quickly to obviate this threatened shor- 
tage of nitric acid. Although several processes 
were known to science, the important question 
was to pick out the one which was best adap- 
table to circumstances and could be installed first. 
But it took German engineers about a year and 
a half of work, night and day, carried on in 
feverish haste, before they were ready with ins- 
tallations of sufficient capacity to turn out all the 
nitric acid required, and it involved the expend 
iture of about $100,000,000 for erecting the ad- 
ditional equipment needed. 

The penalty of unpreparedness 

But nitric acid is not used alone. In the ni- 
trating process by which explosives are made, it 
is used in conjunction with sulphuric acid. The 
enormous requirements of sulphuric acid demand 
again additional sulphuric acid plants, which have 
to be built right on the spot, because it is prac- 
tically impossible to transport pure nitric acid, 
while its transportation becomes relatively easy 
if mixed with sulphuric acid. Again more pro- 
blems, more chemical engineers, more specially 
trained workmen, more plants to erect. Bear in 
mind that none ©f ,the equipment or machinery 
used for these purposes, or at least very little of 
it, can be purchased ready-made. Practically all 
of it has to be designed and constructed to order, 
and all this involves endless delays, espcially as 
pottery and stoneware are concerned; and more- 
over, these are indispensable in almost every 
chemical plant. 

Do not forget, either, that this is only one of 
the endless chemical problems which- (inter into 
the plan of industrial mobilization for the defense 
of our country. 

Trn. in e.d. \\ or km en Ne ed ed 
Here in the United States, as well as in Eng- 
land and in France, these additional equipments 



HmimimimimiuMiiiftimimimm 

jjj ft^^¿^^y^ iz? i np fz? ^ g^% w^% r~~\ k*&&¿&¿&¿^ § 

5 vz&vvvvvz&vv -HI L, I do U f^ O C^g^^^ = 

| Avenida Rizal, Big. 755.— Tel. 448. | 

5 Upang mniniratang rnfiigi ang kajrnlingan nff kntuwan a\ upanu maetHiral ang hiihay ay = 

S kailanfrang magdaan sa "El Tesoro" at bumili nc maiinain na matamis, ng masasarap na ■£ 

5 ensaimada, ng mababangong niamon, ng mga malasang biskwit. at iba pa. S 

5 Hwag ngang kalimutan na ang mga gawii. sa "El Tesoro" ay may maipagbibilin at sadyang £ 

s pangregalo sa boda, sa binyagan, sa mtza pauliliwaliw, ibp. = 

= May mga bislcwit sa lata na tig P0.50, PI. 00 at PI. 50. | 

1 # EUSTAQUIO F/?í/7"0.~-May-nri. 1 

*HllllIIlIIIllillIIfiIIllf|||||||I|IBIIIIIIlllllIIIIIIL2tIJIIIIlllIIIIIlIllIStIIIffIIIIIIlIlíllllie!IlIfiiaillllllISIII8ieilll31llllIllllIltll{IIIIEIIIIl!£ll^ 



THE PEOPLE'S GUIDE 



2nd Yeab. 




Miss Fidela Narciso 

Secretary of the Commitee of women of the 

Literary Society ''Haw at Panitik - 



for the manufacture of war explosives had still 
to be erected, which entailed considerable delay. 
Furthermore, in each instance, a new staff of 
chemists and inexperienced workmen had to be 
traiued for conducting these operations ©u a large 
scale. In all these matters, the difficulty is not 
so much to know the chemical reactions as to 
have a full industrial equipment ready and a staff 
of workmen thoroughly skilled and trained in 
this particular class of work. One careless work- 
man, one single act of an untrained employee, 
frequently upsets the whole plant for weeks and 



months, and may cause terrific explosions, fires, 
and loss of life. On the other Hand, all these 
operations, when thoroughly understood, are as 
simple and safe to conduct as those in a sugar 
refinery; after the workmen are well trained, all 
these chemical operations reduce themselves to 
mere routine work. 

The obvious necessity has been demonstrated 
by this war that this country should be self- 
contained so that its various industries should 
not depend on the good-will or conditions of 
supply of other countries. World's Work. 

JAPAN'S WISE MEN 

■ » • 

With all their love for European change and 
so called civilisation, the Japanese will never cease 
to believe in the infallibility and sanctity of the 
Mikado, the Son of Heaven. For at thousand 
years and more the Exalted One has had the 
last— and sometimes the ouly— word in affairs of 
State, and whether it happened in the days of 
the Shoffuns or the Regents, Japanese foreign in- 
terests have been the particular concern of the 
Imperial Palace, and have been settled there. 

But behind the Throne stand the "Genro," or 
Elders, who are neither a Privy Council, nor a 
Cabinet, nor a Board of Green Cloth. The Genro 
consists of five or, at the most, six of the very 
greatest intellects of the Empire. They are the moat 
trusty and truited of the Mikado's advisers, past 
or present, and political feelings are usually re- 
legated to the background and the common weal 
of the country alone considered wben his Imprial 
Majesty summons his Genro to come to his aid with 
their experience and advice. 

The members of his powerful, this almost su- 
preme, assembly, represent the very flower of 
Japanese thought, courage and discrimination. 
They are— :The Marquis Ito Hirobumi, the Marquis 
Yamagata (field marshal ), the Count Inouye, the 
Count Matsugato, the Marquis Oyama (field marshal). 
Perhaps the only one of these Imperial con- 
fidants who is at all known in this country is 
the first-named, for he it was who prepared the fa- 
mous document giving a constitution to the people 
of Japan which came into force on 11th February, 
1889. And yet the other members of the Genro rank 
among the most exalted of Mikado's subjects; some 
have been his Prime Ministers, and other his heads 
of the armv. Published in "Every Saturday" 1903. 



, j 



TEL. 

3576 



Qmnnmnn 



x 



I. DE LEON 

ANG BANSAG NA PINTOR SA PILIPINAS 

Pumipinta at gumagawa ng (bandera) Watawat ng mga 
Kapisanan ayon sa mga Sagisag. 



piritirmiiH 



175 ROSARIO 



SA HALAGANG MURA 

BINUNDOK 



HORMIGA 136 




No. 



THE PEOPLE'S GUIDE 



Ancient Calendars. 



Ateneo Rizal 



Miss Emmeline M, Plunket has reprinted in 
a volume the series of papers she has contributed 
at various times to the Proceedings of the Society 
of Biblical Archaeology on ancient calendars and 
'constellations. In these contributions we haye a 
clear and intelligible summary of what is now 
known respecting the calendar of the Babylonians, 
Egyptians, Indians and Chinese, and much fresh 
light on the vexed question of the origin of the 
ancient constellations. The Accadians, who pos- 
sessed the country watered by the Euphrates and 
the Tigris before the Semitic conquest, had a 
sidereal calendar — not tropical like ours — founded 
on the position of the sun amongst the zodiacal 
constellations. The <\&te of the commencement of 
this calendar is put by Miss Plunket about B. C. 
6000, and although the initial sign from the first 
was the Ram, there seems every reason for bel- 
ieving that the year was made to begin about 
the time of the winter solstice, and not as was 
the old Roman usage, at the vernal equinox. 
The importance to the Egyptians of the rising 
of the Nile, which takes place about the time 
of the summer solstice, led them in early times 
to transfer the begin ning of the year to that season; 
but it is evident that not only the Egyptians, 
but all the great civilised nations of the East, 
had traditions of a year beginning when the sun 
and moon entered the constellation Aries, such 
a year as is used by the Hindoos in India to 
the present day. 

The starting point of the Midian Calendar 
seems to have been about B.C. 3000, when the 
sun was in Taurus at the vernal equinox, and 
the adoption of this by the conquering Assyrians 
was probably the cause of their fondness for 
Tauric symbolism, and our present familiarity 
with the Assyrian bull. It was at one time as- 
sumed that the Indian calendar was derived from 
the Greeks, but since researches of Sir William * 
Jones have familiarised us with ancient Indian 
lore no doubt any longer exists that the astrono- 
my of the Brahmins is quite as ancient as that 



College of Pharmacy— College oí Medicine- 
College of Agriculture— College of Mines. 

Founded 1904 — Incorporated 1909 

The new term opens July 1 st. Inscription 
now open. New laboratories and greatly im- 
proved courses and equipment.— The best College 
of its kind,— special night courses in shorthand, 
Typewriting and preparation for civil service 
examination. Fees moderate. 

For particulars apply to 719-723-725 Rizai 
Ave Sta. Cruz. P. O. Box 733. 



of the Assyrians and Babyloniaus. In Chinp the 
year is now tropical, and does not begin either 
at the winter solstice or at the vernal equinox, 
but a time midway between these. The Gregorian 
length of the calendar, however, was introduced 
into that country by some Jesuits, who obtained 
Kreat influence at the Chinese Court early in the 
seventeenth century. The old reckoning of the 
Chinese was reformed by Emperor Tchueh about 
the year corresponding to B. C. 2500, .and many 
indications point to the conclusion that it origin- 
ally began, like the Accadian calendar, about 
B. C. 6000. As to the Julian calendar there is 
every reason to believe that it was then known 
that the true length of the year was several 
minutes short of the 365 1/4 days, but Crcsar 
probably thought the insertion of a bissextile 
every fourth year was near enough for all prac- 
tical purposes. 



California expects to realize over S22.000.000 
from this year's dried fruits. Of dried peaches 
alone the state will produce over 70,000,000 
pounds. 




•• •• •■ "ANG TIBAY" - * •*► 



SINILASAN NINA TEODORO AT KATINDKi 

.Aüt. Rizal h'g. Ü3Í5 nt Sticurxnl Azairniya bfy. C>3<) 
TEL. 3ÍJ31, MAY NI LA, K. P. 

Kuner masira na may paraang mabuo'y ibalik at gaga win ng WALANU BAYAD. 
Tignang mahuti ang TATAK ng hindi mulintlaiig nK ipga manghuhuwad. 

Aug aminji pagpapagawa ay tangi ;vt di pangkaraniwan, subuk at kilala na ng inaramiug nakagamit, V> 
na sa katunaya'.y naito ang kanilang infra patotoo na napalathala sa inga pahayagaii at ipinadala sa aining 
snlat, na ganito ang sinasabi : 

''Katangi-tangi ang ginagawang napakahigpit na pagsisiyasat ng inga anudas na nayavari sa araw-araw na 
kung ibabatay natin sa i ban, a; pagawaan ay halos kalahati lamang. Datapwa't kung kaya ginagawa ito ng may- 
ari ng ANG TIBAY ay sa pagkakilala niyang yao'y katungkulang di maiaaln nino man. 

UNION CH1NKLKKOS I)K FILIPINAS 
Ang Sinelasang ASXG TIBAY" ay kinagigiliwan ng kanyang inga suki dahii sa pagkamaingat sa pagpapagawa. 

PEDRO KOXAS. 
• Inaasahan ko pong ang kasunduang iya'y hilabas ding napakatibay gaya n-g inga singlas, at iba pang bagay 
na sa tindahang iya'y inyong ipinagagawa. LOPE K. SANTOS 



& 



PATNÜBAY NG BAYAN TaonIL 



M 



M 

i 
i 



t——-~-~-~— -] 



l ¡HINTAY KAYO! ¡ 



¿NATIKMAN NA BA NINYO ANG AMING 

Ginebra Ayala 

Ginebra S. Miguel 



1 Ayala at K. a 



! 



i at Ginebra Nacional? 

i i 

i ¡Kung Hindi pa, ay Sayang na Sayang! g 

S g 

Makapagpapatotoo pa ng kanyang buti ang walang tigil na paglakas ng I 

aming pagbibili at ang mga pagpuri ng nagsisibili sa amin. I 



. ¡¡TIKMAN NINYO!» [ 

2 Ng kayo'y magsipaniwala. ! 

8 MGA LUGAR NA KABIBILHAN £ 

■ ! 

2 PL j ^ a amin g gawaan No. 625, Echague, Maynila. «g 

2 ^ ( Sa aming tinggalan No. 630, ,, ,, g 

! a 

! i 

I ▲ ú m / _ ¡ 

5 Pk\/ ***** Jrl T W% ~ | 



I 

I Fabrica ng Alcohol. I 

i | 

I Na ¡tinatag noong 1834— May 82 taon na ngayon. i 

i s 

i Echague 630-652, Maynila, S. P. ¡ 

i * 

• • • 



m?-¿ 



PATNUBAY NG BAYAN 



PAHAYAGANG BWANAN 



NAMAMÁTNUGOT 
Sofronío G. Calderón. 

PANGASIWAAN 

758 Eeyna Regente, Binondo 



KARUNUNGAN 
KAGALINGAN 

AT KAPAYAPAAN 



HALAGA: 

Isang salin: 10 cent. 

Isang taón: P 1.00 

SalalawiganatE. U. „ 1.20 
Sa ibang lupain .... ,, 1.50 




PAUNAWA 



Ang aming Pásulatan at Páñgasiwaan ay ¡nilipat namin sa 758 Reyna 

Regente, Binundok. 

Mga Mungkahi ng "Patnubay ng Bayan" 

Sa Huntia Municipal 



Yamang ang Mgal. na Hunta Munisipal ay 
binubuó na ng mga ginooag halal ng Bayan 
ay inuulit namin ang aming mungkahi na lagyan 
ng ayos ang paglakad sa mga bangketa. 

Irninumunerkahl rin namin na ang mga bang- 
ketang sirá, lalong laló na sa mga dakong matao 
na gaya ng Azcarraga, Avenida Rizal, Onepin 
at iba't iba pa ay ipagawá ng Hunta Munisi- 
pal. At hindi rin dapat ipaataner sa mga may-ari 
ng bahay; sapagka't ang mga bangketa ay hindi 
pag-aarl ninoman, kungdi sa Bayan, na ang dapat 
mamahalá ay aner Hunta Muuisipal. 

# Iminumungkahi rin namin na ang mga daang 
bumabahá kung umuulan na gaya ng Teodora 
Alonso (sa Sea. Cruz), Lamayan (sa Sta. Ana) 
at marami pa ay palaliman ang mga imburnal 
ó dagdagan ng "imburnal" ó lagyan kayá ng 
bangbaug at ng hwag apawan ng tubicr. 

Sa "Senado" at "Kapulungang Bayan" 

Inuulit namin sa Senado at sa Kapulungang 
Bayan na alalahanin ang paghahandá ó antr pag- 
papaaral ng mga taong magagamit sa hukbong 
katihan, sa hukbong dagat at sa hukbong him- 
papawid. Dapat isipin na upang ihaudá ang isang 



t 

I 
I 

t 



66 



Ang Ligaya 

CHINELERIA 

DK 

PABLO BAUTISTA 

1307 Azcamuia, Trozo, Manila, I. F. 



66 



bansá sa ikatitibay at ikatitiwasay ay hindi sa- 
pat ang sangpuntr taón. At kung tayo'y tala- 
gang inihahaudá at tayo nanian ay talagang hu- 
mahandá sa pagrmsarili, ngayon paV dapat nang 
kumilos ang ating Lehislatura. 

Iminucnuugkahl rin namin na alalahanin ang 
ating mga mina. Ang mga mina ay isane malakiug , 
kayamauan ng lupain at hindi dapat pabayaan. 
Ayon sa aming pagkaalam ay untiunting binu- 
bungkal ang mga ito ng mga dayuhang taga 
Europa, Australya at Amerika at ngayo'y tila patí 
ng mga hapón ay magsasamantalá sa mga ya- 
manff ito ng ating lupain. Iminumungkahl ngft 
namin sa Lehislatara na magpaaral ng mga pili- 
pino na matututo nito at higpitan (yamang di 
mandin maaaring ipayrbawal) ang pagkakaloob ng 
mga ganyang bagay sa mga dayuhan. At sa 
kabilá nito'y dapat namang samantalahin ng ating 
pámahalaan ang pagbungkal ng mga iyan. 

Sa Bayan 

Tinatawagan naming mull ana mea kababayan 
na kalingain aner kalákal ng hayan ng higit kaysa 
dayuhan. Ito ang mapayapang paraan upane hwag 
tayong pag-isipang sakupin ng ibang bansá. 

! sastrería y camisería $ 



Sa mga m kababayan: j 

Upang mapatunayan ang katibayan at kata- £ 

n§ian ng kanyang mga yarl, ay subukin at a 

sinasagutan sa loob njr matagal na panahon. £ 



4 
♦ 



^ 

♦ 



DE 
FABIAN G. DUQUE 

Ave, Rizal, 712 



t 



Se confeccionan trojes para caballeros, cole- 
giales y niños. También se venden caminan, 
corbatas, cuellos y calcetines. 



♦ 

♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taos. 




Mgal. T. GUINGONA 

Halal na (joiicrna'lor «¡i Mindanaw. 

¡Pangaral-Kapatid!... 

Sa aking Kaibigan: 

Ng ikaw, panyero, ay huwag panganlang 
taong mamarnatav nitong páhayagari 
ay dapaUna iyong pakatatandaan 

ang a ral na -ito: 
Huwag kang gagaya doon kina.... (kuwan) 
na ang ginagawa'y laging panghihiram 
at ayaw. gastahin ang pilak na tangán. 

Kung talagang ikaw ay mahiligin ngá 
sa pagbasa noong magagandang tula 
na, nangasusulat sa sariling wika 

ay sumuskribe ka 
ng huwag masabing kuripot kang lubhá't 
ang gayong ugali ay nakahihiya, 
lalo na kung ikaw ay maibalitá, 

Kung maniwalá ka sa aking pangaral 
ay walang pairsalang iyong makakamtan 
ang tawag na dakila't marangal, 

tuloy masasabing 
iyong iniibig an^ napakayamang 
wiká ni Balabas, Plaridel at Rizal 
at matatawag kang isang makabajan. 

Ito ay isa rin sa ipagkakainit 
noong kapurihang walang kahulilip, 
pagka't mawhvika ng nangagmamasid 

na inga me r kan o 
na, talagang tayo'y márunong nang umibig 
sa sariling wika't di ipagkakait 
yaong kasarinlang ating ninanais. 

Kayá, buhat ngayo'y iyong tatandaan 
ang aking pangaral, upang mailaeran 
ang bulong at ingoa ng pinanghihirman / 

na paris ni Flaming 

lililí IIIIHIIIIIIIHIIIIlllUIIIIBllllllfilllllllllllllllllllllllllllllllli: 

=j Damas | 

5 En estos tiempos tan delicados para la E 

S salud, por el temido cólera y otras enfer. E 

E modados contagiosas, lo mejor es estar pre- «jj 

E venidas, mandando todas nuestras ropas á E 

= lavar y desiufectar en la conocida lavande- E 

E ría de vapor s 

I LA SANITARY STEAM LAUNDRY 1 

I Teléfono 529 § 

niiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiHiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiR 



kuraatí ang ulo noon# rnapagtingnang . 

punit na ang kanyang "Patnubay og Bayan" 

na, anya'y gawá raw ni... ni... (manghihiram.) 

D. Villega. 
Lukban, Tayabas. K. P. 

Ang Kapangamban 

sa mga Hapon 

' 55 

Ito'y isa sa mga lagdá ng magiting na The 
Independent, pahayagan ng aming kaibigang Vi- 
cente Sotto, at sapagka't may rnalaking kapa- 
kanán sa ating kalagayn ay minagaling naming 
tagalugiu upang mabasa at matalastas ng aming 
mga maugbabasa. Itong suniusunod: 



Ang di malilimutang talumpating binigkas ng 
Komisyonado Quezon sa idinaos na pigiug na pi- 
naka parangal sa kan ya, ay pinukaw tayo na 
ating isaisip ang kalagayan ng Pilipinas «a harap 
ng madlang bansá. Binangait ang Hapon, sa- 
pagka't ang banaang ito na kalapit natin ay 
siyang panimdim ng ating mga edadüta at po- 
litilá). Siya ring panimdim ng mga bansa, lalong 
lalo na ng Estados Unidos. Lubhang mahalaga 
ngang alamin kongr ano ang iniisip ng mga taga 
Hapon tungkol sa Pilipinas. Walá nang ibang 
bansang nápaka imperialista na gaya ng Hapon. 
Ang: kanyang mga hángarin ay wari mandin wa- 
lang hanggan, at ang isipan (ng mga tagaroon) 
ay makapangyariban sa mga bagaybagay ng ka- 
nilang bayan. Hwae ngá tayong magwa/ang 
bahala, sa anomang sinasabi ng ating mga kala- 
pit bansá. 

Sa páhayagang bwanang 
kahul ugan ay 4< £a ibabaw 
gang tairapagudyok sa mga 
bayan at pa lagan apiri ang 
ay naglagdá ang mánunulat 



"Kwaigai , \ na ang 
ng Dagat", páhaya- 
hapón na mangibang 
m^a i si pang hapóji 
na si Nichinan Fa- 



kumoto, (na nábunyi dahil sa naghahabaan ni- 
yan laerdá tungkol sa Alemanya, na ipinakilala 
ang di kawasa niyang pagkatig sa mga adbikang 
imperialista, ng baasang ito ng Europa), na ang 
pamagat ng násabina lagdá ay "Pagkakalapit ng 
Impervong Ilapón at ng Pilipinas, na isiualin sa 
wikang ingofles ng Japan Ádvrktisich. Sa saling 
ito sinalin namin itoug 
gang latrdá. 

"Tan a win ninyo ang 
panfcinorin, at mapupuna 



susunod na mabala- 

aandaigdigan mulá sa 
ninyo anjr isang pali- 



SOMBRERERÍA 



DE T. NA VARBO 
- HATS STORE 

Juan Luna 721, Tondo, Manila, 



I. F. 



Especialidad en Blan- ♦ Se vende toda clase de 
(jueo de Sombreros del i Sombreros del Pais y se 
Pais y de Europa. Se eon- * (Componen eon los ade- 
fecciona Capacetes, Go- ♦ lantos modernos. Pun- 
rras y Tercianas para Mu- T tualidad y Esmero. • 
sica. + 






•t 



Blg. 19 



TATNUBAY NG BÁYAN 




Mgal. J. SURBITO 

Halal na Gobernador sa Sorsogon. 



kawlikaw na hanay ng mga kapuluan na, mulá 
sa mga Kurules, at sa bagtasin ng Yeso na pa- 
ngulong pulo ng Hapón, (ay nátatagpuan) ang 
Kyusha, Luchu at Formosa at humahangga sa 
Kapuluan ng Pilipinas. Kung uuriin sa kala- 
gayan ng mga ito sa sangkalupaan, ay tila ka- 
tutubó na ang lahat ng pulong ito ay dapat 
mápailalim sa kapangyarihan ng Imperyo ng Ha- 
pón. Tunay ngangf ang ruga pulong ito ay na- 
nganukol sa isa larnang angkan, at kung paanong 
ang lupang ito (ó ang sangdaigdigang ito) ay di 
nahihiwalay sa kapangyarihan ng Araw ay ga- 
yón din naman ang mga pulong ito na di da- 
pat mápahiwalay sa kapaneryarihan ng politika 
ng Hapón. f 

1 Kung sa lahat ng lahing nangananahan sa mga pu- 
long ito, ay makapaugyarihang bayan ang "Ainu", 



ay siya ngang dapat sumaklaw sa iba. Aadhi- 
kain din ng mga taga Formosa ó ng mga' fili- 
pino ang karapatang iyan kung may kaya la- 
rnang na kapangyarihan. Nguni't, sa kasawiang 
palad, alin man sa mga bayang iyan ay walang 
sukat na lakas upang makapagtatag at makapag- 
panatili ng isang kalagayang sarili, na anopa't 
mákasama ng mga bansang malaya. Ang mga ha- 
pón lamang ang may kakayahau ngayong maka- 
paghawak ng isang imperyo, anopa't ipinasiya ng 
katalagahan na ang Hapón ay siyang magpunó 
sa lahat ng kapuluang ito. 

''Noong nangasasaklaw pa ng kapaneryarihan ng 
Espanya, ang iba sa mga lahl [?] ng Pilipinas ay 
nangagbadya ng pagsasarili. Sa ngayon, ang 
mga kapuluangr (iyan) ay nangaHukol sa Esta- 
dos Unidos, nguni't laban sa mga simulain ng pa- 
mamalakad-bansá ng Washington ang sakupin ang 
mga iyan. Sa Kongreso ay maraming matatali- 
nong amerikano na nagtatanggol rig ikalalayá 
ng Pilipinas. Sa raga pagpupulong ng Kongreso 
noong taóng nagdaan, ay kamunti nang payagan 
ang panmkalang kautusan na pagkakaloob ng 
pagsasarili, kaginsaginsa'y ipininid dahil sa mga 
hinalá sa Hapón. Marapat at katwiran sa ga- 
náng Estados Unidos na iwan ang Pilipinas. Ang 
bansang ito ay hindí dapat manaklaw ng inag- 
pakailan man ng ibang lalawigan na hiwalay sa 
kanyang lupa, na malawak. 

"Ngayon ngá: ¿makapagsasarilí na kayá ang 
mga pilipino? Dinararadam naming sabihin na 



Yu Bíao Sontua 

Dasmaríñas No. 209. Manila, I. F. 

Comerciantes en toda clase de Productos del 
Pais. — Importación de Arroz. — Molino de Arroz en 

Bautista, Pangasinan. 

Armadores del Vapor 

Y SONTUA 

SUCURSALES: 

Calbayog, Catbalogan, Carigara, Tacloban y Surigao, 

g .Dirección Telegráfica: "SONTUA", Tel. 68. Box 180. . 



$$^>m^^^^* *■ ■ * * •• 



10 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taon. 




Magl. MANUEL QUEZON 
Piíngnlo ne SímuuIo i'ilipiuo. 



di pa sumasapit [!] ang kalagayang ikapagtata- 
tamó ng pagsasarilí. 

4, Makalawa akong nápasa Pilipinas, at naka- 
panayam ko ang ibang mga kagawad ng lapian 
ni Aguinaldo, anopa't natalos ko ng kaonti ang 
kanyang panukalá tungkol 8a pagsasarili. Noo'y 
sinabi ko sa kanila ng tápatan, na kung ang 
mga pilipino lamang ay hindí sukat na matatag 
upang bumuú ng isang kalagayang sarili. Ang 
isang bagong bausa ay nangaugailangan nitong 
dalavvaug bagay; una, makapagtatag ng ayos, at 
ikalawa ay makapananggalang.sa mga salakay ng 



Candido Concepción 

706 San Bernardo 
PLATERO 



Tumatanggap n«; mga pagawang 
singsing, pulsera, hikaw, at iba't iba 
pang may kinalaman sa ganitong 
gawain. 



iba. Sa katagang sabi, ang isang bansang 
may pagsasarili ay hindí dapat máging pa- 
rang isang esponha, na kar&karakang na- 
papasok ngtubig kungdí inaging parang isang 
pelota na di napapasok ng anoman. INari- 
yan ang China! isang malaking bansa na 
may 400 angaw na katao; nguni't isang 
esponha na uaiitit ng alin mang kapang- 
yarihaqg Dananalakay sa kanyang lupa. 
¿Paauong mahahawakang mag-isa ng Pili- 
pinas ang pagsasarHi? Ito ang aking isi- 
pan, at ang mga pangyayari ang nagbigay 
sa akin ng katwiran. Itinaas ni Aguinal- 
do ang watawat ng pagsasarili, nguni't 
agad nápasailalim ng watawat ng Estados 
Unidos. 

"Maging sa pagkalupá *t maging sa dam- 
damin, ang Pilipinas ay isang bahagi ng 
Hapón. Itinuturó ng isang matandang ka- 
wikaan na tayo'y pnrurusahan ng langit 
kung di natin kunm ang ipinagkakaloob ng 
langit. Hwag sana tayong lubhang pabayá. 
"Sinasalaysay sa atin ng kasaysayan na 
minsan ay pinag-akalaan ng isang emperado- 
rang hapón na saklawin ang Pilipinas, at 
si Mutsukara ay naghandá ng isang mala- 
king hukbo na ukol sa kapuluang iyan, 
nguni't pinigil ng politikang dungó ni To- 
kugawa. Noong panahon ng Meiji ay ma- 
kaitlong pinag-isipang isanib (ang Pilipinas 
sa Hapón,) nguni't hindí nangapatüloy da- 
hil sa politikang dwag ng pámahalaan, hang- 
gang sa ang Pilipinas ay nakuha ng Esta- 
dos Unidos sa abáng halaga na 20 angaw 
na dolar. Sa dahilang ito, ay natagpuan 
natin sa pintuan ng ating tindahan (ng Pili- 
pinas) ang isang* himpilan ng mga hukbo ng 
isang bansang dayuhan. 

Iwan natin ang di mabilang na kabulastugan 
at walang tuos na pananalaysay ni Fakumoto, 
sapagka't may mga kasinungalingang di nanga- 
ngailangang tunggaliin. Sa isipan ng The Inde- 
pendent ay.sumapit na ang panahon na dapat 
pag-aralang maigi ng ating mga lapiang politiko 
ang tinatawag na knpanganiban «a mga hapon. 
Hindí dapat tayong abuting nangakahalukipkip, 
at makalibong mahangá na raawalá na sa mapa 
ang Pilipinas kaysa masaklaw ang lupaing ito 
ng mga hapón. 



Sa lagdang ito ng 'The Independent" na 
nagpapakilala ng isipang hapón tungkol sa mi- 
namahal nating kiifamulatang bayan ay dapat 
maghunos dili ang ruga maibigín ng mga * 'mongo 
kon yelo" ng hapón, ng inga laruang hapón, ng 
mga bistang hapón, ng mga kulukuti at kasangka- 
pang hapón, at ang mga nagbibilí ng mg* lupa 
natin sa mga hapón. Át tunghan ang mga lagdá 
nitong "Patnubay ng Bayan" ng bwan ng Ok- 
tubre, na ang pamagat ay " Bakit Tuyo Iniimbot 
ng ibang mga Bansa" at "Anon'g dapat pagbata- 
yan ng Pilipinas sa Ihatitiwamy" , saká pagkuru- • 
kuruin kung marapat isagawá. 



Blg. 19 



Isáng Tulang Pang- 

Todos-Los-Santos 

Ng si Hesus ay maglakbay 
sa bundók at kaparangan 
ang una niyácg naranan 
bahay ng isang mayaman. 

Pagdating sa tarangkahan 
ang sombrero ay pinugay 
— tao pó silang maybahay 
painumin ang may uhaw. 

Ang mayaman ay nanungaw, 
ang Hiatanda'y pinaginasdan; 
ng makita na sugatán 
di pinapanhik ng bahay. 
At tinawag ang alipin 
— ang matauda'y painumin, 
buwagr na sa saro natin 
kun di sa tabong pangsaing 

Ng marinig iton badya 
ang matanda'y umalis na 
ang kanya namang pinunta 
bahay ng isang pastora. 

Ang pastora ay nanungaw 
ang matanda'y pinagmasdan 
ng makita na sugatan 
pinapanhik pa ng bahay. 

Ang pastora ay nangutang 
ng bigas na isang gatang 
ang kaniferang náutangan 
ang maramot na mayaman. 

Itinanong pa mandin 
kung sino ang pakakanin 



PATNÜBAY NG BAYAN 



11 



kung ang matandang sugatin, 
pagkakai'y paaiisin, 

Ang pastora'y di nakinig 
sa gayohg sabi at sulit, 
ang bigas ay dala't bitbit 
at isinalin sa antrlit. 
Dalidaling isinaing 
pagkaluto'y inihain 
— nuno'y iyo pong damutin 
itong kamunti kong piging 
Habang sila'y kumakain 
ang matanda'y nagbibilin 
na kung siya'y mahihimbing 
saudali lamang pukawin. 

Ng magmaraadaling araw 
ang matanda'y di nagisnan 
ang pilak niyamz baunan 
sa banig niya naiwan. 

Dalidali na tinipon 
sa matanda'y inihabol 
— nuno'y naiwan mo roon 
giuto't pilak mo pong baon. 
Sagot ng matanda't saysay 
kaloob ko sa may bahay 
baká kung humaban? araw 
magpalimos ang mayaman. 

Ang matanda'y tumalikod 
bahay ng mayama'y nasunogr 
naging abo't naging gabok 
ano may walang nadampot 

Sa langit nápatingalá 
ang mata ay lumuluhá 
doon niya naunawá 
ang sinabi ng matanda. 



% 



w 



Mindanao Lumber Co 



(SOCIEDAD INCORPORADA) 



Gran Aserradora mecánica establecida en Naga— Naga, 

(Zamboanga.) 

Grandes existencias de Maderas del Pais de todas 
clases y dimensiones á precios sin competencia. 




Agentes Generales, 

GO-TAUCO Y Cia 



Solef 214. " MANILA. Tel. 471. | 



12 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taon II. 



ARAL; 

Ang ginto mo ma'y mngkaban. 
ang pilak mo'y sangtapayan 
kung wala kang kaibigan 
wala ka ring kabuluhnn. 

Ang ginto mo'y mauubos 
ang pilak mo'y matatapos 
kung wala kang loob sa Dyos 
wala ka rin ngang pag-irog. 

Ang Aral ng mga Mason 

^¿ 

Karaniwang márinig mitin na ang mga mason 
ay hindi kumikilala sa Dyos, na hinahampas nila 
ang tiyan ng Kristo at sila'y roasasamang tao. 
At upang mákilala ngá ng aming raga mangba- 
basa kung ano ang mason ay tunghan ang ka- 
nilang mga aral at diyan nila mapagkikilala kung 
mabuti 6 masamá. Itong sumusunod: 

Sambahin mo ang Dakilang Maykapal ng Sang- 
daigdigan, na dill iba't ang Dyos. 

Ibigiu mo ang iyong kapwá. 

Ang tunay na pagsambá sa Dyos ay ang paggawá 
ng mabubuting gawá. 

Gumawá ka ng mabuti alang-alang sa k. 4 bu- 
tihan na rin. 

Bayaan mong magsalitá ang mga tao. Ang 
budhi at ang pag-iisip, — na mga bukál sa kalu- 
lwa, — ay dapat na maging malaya. 

Ingatan mong malinis ang iyong kalulwa upang 
sa anomang oras ay makaharap ka ng karapat- 
dapat at marangal sa harapan ng Dyos. 

Ibigin mo ang mabuti ; kahabagan mo ang ma- 
hiná; layuan mo ang masamá; at hwag kang 
magtanim ng loob sa kanino man. 

Manalitá ka ng magalang sa nangakatataas: 
ng boong bait sa iyong mga kapantay; ng boong 
pagtatapat sa iyong raga kaibigan; at ng boong 
giliw sa mga mahirap. 

Hwag kang pumuri ng paimbabaw sa iycng 
kapatid, sapagka't isang pagtataksil: kung pinu- 
puri ka ng paimbabaw ng iyong kapatid, ay hwag 
kang pakatiwalá sa kanya sapagka't nais niyang 
ipáhamak ka. 

Dinggin mong lagi ang sigaw ng iyong budhi. 

Maging ama ka ng mga mahirap; ang bawa't 
buntong hininga sa ipagmámatigas mo ng loob 
sa kanila. ay magiging aumpá sa ulo mo. 



Bago sa dayuhan ay sa kababayan muña 

Kaya*t kung mangangailangan kayong som- 
brero, ay lingapin ninyo ang 

<sr sombrerería ^ 

V. LIWANAG 

Binundok, Juan Luna 351 

Puhunang tagalog at yari rito 

Tangí sa pagpapaputi at pag-aayos ng kahi't 
anong anyong ibigin. 

Mura ang halaga at hindí mápipintasan ng 
sino mang maselang. 

Subukin at ng matotohanan. 



r 

: 

t 



AGAPITO p RANCISCO 

(JOYERO) 
Vendo toda clase de Alhajas de Brillantes, Perlas y 
Piedras Preciosas * 
RECIBE OBRAS DE PLATERÍA 

769 Magdalena, esquina Azcarraga. 
Manila, I. F. 






Tcl. 4264. 



: 

►♦♦♦+♦♦»+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+ 

Pagbigyan mong pitagan ang tagaibang lapain 
at ang naglalakbay, ang pagkatao nila'y áapat 
mong pakundanganan. 

Layuan mo ang mga pakikipagtalo ; iwasan mo 
ang paglapastangan na lagi mong ipagitná ang 
katwiran. 

Igalang mo ang mga babae: kaylan ma'y hwag 
mong paslangin ang kanyang kalagayan 6 kahi- 
naan, at piliin mo ang kamatayan kaysa siraan 
mo sila ng puri. 

Kung pagkalooban ka ng Dakilang Maykapal 
ng Sangdaigdigan ng isang anák ay pasalaraatan 
mo; nguni't pangilabutan mo ang lagak na ipi- 
nagkatiwalá sa iyo; sapagka't ikaw ang magi- 
ginsr larawan ng Dyos sa batang iyan. 

Sikapin mongr hanggang sa gulang na sang- 
pung taón ay katakutan ka; hanggang sa gulang 
na dalawang pung taón ay ibigin ka; at hang- 
gang sa kamatayan ay igalang ka. 

Hanggang sa gulang na sangpung taón ay ikaw 
ang kanyang maging guró; hanggang sa dalawang 
pú ry kanyang ama; at hanggang sa kamatayan 
ay kanyang kaibigan. 

Ituró mo sa kanya ang mabnting kilos, upang 
magtaglay sa iyo ng isang maliwanag na aral, 
na lalong maigi kaysa walang saysay na pagma- 
makisig: sikapin mong maging isang taong ma- 
rangal bago maging isang taong maykakayahan. 

Ikaw ay magbasá at matuto. Ikaw ay mag- 
masid at kumuhang uliran. Ikaw ay gumunitá 
at gumawá, upang paraparang maging kapakma- 
bangan ne iyong mga kapatid at ng iyong sa- 
riling karapatán. • 

Kaylan man ay hwag ka agad hahatol ng kilos 
ng mga tao, na magpapatawad ó magpaparusa. 

Ang Dyos ang siyang tumatarok ng ating puaó 
at Siya lamang ang makap-agbibigay halaga sa 
kanilang mga gawá. 

Lági kang mag-aral na para bagang may na- 



La Tableria de P. y F. Jacinto 

NAGBIBILI ng lahat ng uri ng kahoy rito. 
GUMAGAWA ng sarisaring "muebles" na pá- 

sadyá at sang-ayon sa ibiging ipagawá. 
YUMAYARI ng mga pang pintó, pang bin- 

taná, ibp. 
LAHAT ay mura at ayon sa kasunduan. 
TUMAWAG sa telépono»8131. 

JUAN LUNA 954-962, TUNDO. * 



Blg. 19 



PATNUBAY NG BAY AN 



13 




Mgal. A. AVANCEÑA 
Halal na Gobernador sa Iloilo. 



kaharap sa iyo na mga saksi ng iyong pangu- 
ngugali; at isipin mo na para bagáng binabasa 
nila sa kaibuturan ng iyong kalulwa.' 

Hwag mong katakutan ang mga kasawian, na 
lalong mafami ang pinapaging pantas at mabait 
niyan kaysa kaligayahan at kayamanan. 

Iwasan mo ang pagsisiuungaling; layuan mo ang 
bisyo; ipatawad mo ang paglapastangan at iwaksi 
mo ang kahihiyan, sapagka't yao'y laban sa mga 
kautusan ng sangkatauhan, kahit sa wari mo'y 
katwiran. 

Ang kahangalan, ang kahambugan, ang kasa- 
kimán, ang pamahiin at bulag na pananalig ay 
siya mong maging mga kaaway. 

Mag-impok ka ng lalong karangalan at karu- 
nungan kaysa salapi, na ang boongf madadalá 
lamang sa libingan ng lalong káyamanyamanan 
ay isang sapot. 

Itaguyod mo ang lahat ng iyong hakbang sa 
landas ngjkatwirau; ng kabaitau; ng kalakasan 
ng loob; ng pagmamagandang-loob at ng pasr- 
ibig sa sangkatauhan at tatamuniu mo ang 
biyayá ng Dakilang Maykapal ng Sangdaig 
digan. 

Ang Samahan ng raga Francmasón ay hindi 
( máiwawasak, sapagka't matibay; matibay sapag- 
ka't magkakaisa; at magkakaisa sapagka't angr 
bayan ng mga mason ay ang sanglibutan at la- 
hat ng taong mabait av kanilang kababayan. 

ANG BILL JONES 

:o: 

(Karugtong) 

Ika 10 batas. Na bagama't ipinasiya ng kau- 
tusang ito na magkakaroon ang Pámahalaan ng 
Pilipinas ng kapaníryarihang makapagtakdá ng 



üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiil: 

¡ "ANG MANGGAGAWA" § 

I sombrerería I 

i NI S 

I Gerardo Pagkatipunan ' = 

E No. 487 Juan Luna, Binondo, Maynila. = 

E Nagbibilí ng sarisaring sombrerong yari rito S 

5 at gumagawá ng sarisaring anyó na ayon sa = 
E máiibigan ng nagpapagawá. — 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiillliin 

isang kautusan tungkol sa arransel, ang pagka- 
kalakalan ng Sangkapuluan at ng Estados Uni- 
dos ay magrpapatuloy na manunton sa mga kau- 
tusan ng Kongreso ng Estados Unidos: Dapat 
unawain, na ang mga kautusan tungkol sa mga 
arransel 6 ang mga susogr na bumabago ng mga 
arransel ng Pilipinas ay hindi mapaiiral hang- 
gang hindi napagtitibay ng Pangulo ng Estados 
Unidos, na gaya rin ng alin mang- kautusan ng 
Lehislatura Pilipina tungkol sa inmigrasyon (ó 
pakikipamayan dito ng mga taga ibangr lupain), 
sa salapi at paggawá ng salapí sa Kapuluan ay 
hindi magkakaroon ng bisa (hanggang hindí na- 
pagtitibay ng Pangulo ng Estados Unidos): Da- 
pat pa ring unawain, na ang Pangulo ay siyang 
ganap na makapagpapatibay ó hindí sa mga kau- 
tusang tinutukoy sa itaas nito sa loob ng anim 
na bwan mulá sa araw ng pagkakalagdá at pag-* 
kapagpadalá sa ikapagpapatibay (ng mga yaon), 
at kung sa loob ng tinurang panahon ay hindi 
pagpasiyahan, ay magkakabisá at ipalalagay na 
parang pinagtibay. 

Ika 11 batas. Na hindi magpapataw ng singil 
ó sisingil man (ng nauukol sa Adwana) tungkól 
sa pagpapadalá sa ibang lupain ng mga kalá- 
kal ng kapuluan, nguni't maaaring magtakdá 

6 magpataw ng singil sa mga ariarian at sa 
pagpapahintulot ng mga "franquicia" at mga 
kaloob, na gaya rin ng rentas internas" na tí- 
vakan at hindi man, ukol sa mga layon ng Pa- 
mahalaang Pilipino at ng mga pámahalaang 
líilawigan at munisipal, ayon sa ipasiya at itad- 
haná ng mga batas ng Legislatura Pilipiua, at 
kailan ma't kailangan ang pngpapauna ng mga 
síngilin at pabwis, a y makapagpapalabas ng inga 
bono ó ng iba pang uring krutangan ng Pá- 
mahalaang Pilipino, 6 ng alin rnang pámaha- 
laang lal iwigan 6 munisipal, ayon sa ipasisiya 
sa kautusan, at upang matanukilik ang mga sa- 



Librojo y Fuentes Co, Led. D. S. 



DENTIST SURGKON 

Modern Method 



Dental Gabinet 

48 Plaza Goiti* 

> Subida del Puente de 

Sta. Cruz. 



Residence 

Soler 510, Trozo 
Manila, P. I. 



H. M. MAYOR 

DICXTISf A 

Gumagamot síi mjra paraanyr panjjkasalnkuyan ayon 
sa m<;a hulinir pairkasulon^ ntí kanimin<ran at pa^sasa- 
ííiwji njir odontoloxia. 

Rnnuibunnt at ^uma^ainot na walang bayad sa inga 
niahirap. 
;; Mafjsadya kayo sa kanyaiíjr tangapan upang inyong 
<< matunayan. 

« Marry Chiles Christian Hospital 

« 135 Calle Ga.«tambidc, Sampalok. 

SS Tel. 3723. Manila. 



14 



PATNUBAY NG BAY AN 



Taon. 



guting bayan sa pananalapí (crédito público): 
Gayón ma 9 y dnpat unawadn, na ang boong pag- 
kakautang ng Fámahalaaa Filipino, na sinasa- 
gutan sa bisa ng kapangyarihang ipinagfcaloob 
sa paraaraagitan nito, ay hindi makalalampas sa 
halagang 15,000,000 na dollar, mátangi yaong 
mga kautangan na nakikilala sa pamagat na "bo- 
nos" ng mga lupang prayle, at ang sa alin mang 
lalawijran 6 bayan, sa isang halagang katumbas 
ng pito sa bawa't sangdaau ng halagang nába- 
batay sa bwis ng kanikanyang boong pag-aari. 
Ika 12 batas. Na ang mga kapangyarihan sa 
paglalagdá ng kautusan na may uring pangka- 
lahatan sa Pilipinas, maliban ang dito'y ipina- 
sisiya sa ibang kaparaanan, ay ipinamamahalá 
sa isang lehislatura na bnbuuin ng dalawang ka- 
pulungan: isang Senado ,at isang Kapuluugan 
ng mga kinatawan. at ang dalawang kapulu- 
ngang ito ay tawaging "Lehislatura Filipina. ' ' 
Dapat unawain, na hanggang hindi pa nátata- 
tag ang Lehislatura Pilipinang nilalang nito, ang 
Lehislatura Pilipinang nátatatag ngayon ay si- 
yangr may boong kapangyarihan sa paglalagdá 
ng kautuaan na ipinababahalá sa Pámahalaan ng 
Sangkapuluang Pilipinas, mátangi yaong mga 
kapangyarihang nasasaklaw ngayon ng Komisyon 
Pilipina, na magpapatuloy sa kanyang kapang- 
yarihan hanggang sa mátatag ang lehislaturang 
linikhá, para sa Pilipinas. Pagka naitatag ang Le- 
hislatura Filipina, ang tanging pananaklaw at 
kapangyarihan na hinahawakan ng Komisyon sa 
Pilipinas ay mápapasa Lehislatura Pilipina. 

(Ipagpapatuloy.) 

Ang PahayaganL... 

Gaya ng nalalaman ng lahat, ang mga pá- 
hayagan ay hindi lamang bilang tagapagbalitá 
ng mga nangyayari sa iba't ibang pook nitong 
Sangkapuluan, kungdi isang mahalagang bagay 
na kinakailangan ng isang bayan, sapagka't 
siya (ang páhayagan) ay nagdudulot ng sukat 
ikatalino ng bayang binubuó ng iba't ibang url 
ng taong mnmamayan. 

At kung ang bawa't tao na sumilang sa 
ilalim ng maaliwalas na langit ng bayan nating 
uhaw sa pagiging malaya, ng bayan nila Rizal, 
Plaridel at iba pang nangabwal sa dilim ng 
gabi ay may katutubong karapatang taglayin 
sa kanyang puso na ipagtanggol ang bayan ki- 
nakitaan ng unang liwanag at umibig sa ti- 
nubuan lupa, marahil kung hindi ako nama- 



%&&&&&&&&& 



Bailes 




Damas: 

¿Queréis ser las reinas del salon en 
bailes donde sois invitadas? 

Mandad vuestros costosos temos de 
Jusi y Pifia á lavar en 

The Sanitary Steam Laundry 
TELEFONO 529 

918 Calle Arlegui. 



mali ang mga taong iyan ay may karapatan 
ding magpakatalino alangalang sa ikagagaling 
ng hindí lamang ng kanyang sarili kungdí ng 
boong bayan, ng bayan nating nangangailangan 
ng isang pámahalaan matatag. 

At dahil din sa tungkulin iyan ng bawa't 
mámamayan, ang mga páhayagan ay kátutu- 
klasan ng hindí pa naaabot ng mga murang 
isipan at ang páhayagan ding iyan ay kápu- 
pulutan ng madlá ng bagay bagay ng tungkol 
sa pámahalaan. 

Sapaka't ang mga páhayagan ay katulad ng 
isang aklat na katututuhan ng sukat ikatalino 
ng baw't isa sa atin at nagdudulot ng karu- 
nungan at kabihasnan, kayá nararapat tang- 
kilikin ng lahat ang mga páhayagan upang 
ang lahat ay maging matalino at bihasa sa 
harap ng Inang Bayan. 

Gerizagan. 
Maykawayan, Bulakan. K. P. 

Ang Diwata sa Taal 

Sa iyo Bb. Chayong. 

Laon nang pay apa sa pagkakatagó 
panulat ko'y kimí at ayaw sumamó 
sa tawag ng sinta sa hibik ng puso 
nagiag pihikan sa ngalang pagsuyó 
at naging alipin noong pagkukuró 
sa banig ng limot doo y nabalahó. 



n 



LA PAZ Y BUEN VIAJE ! S Restaurant «T)ímas- Ala tur' 

SOCIED AD EN COMA NDITA 8 | A\— — — — ±/ 11 11 Cid jtliCUlg 



Acciones al alcance de todas las fortunas 
desde un peso cada acción. 

Bajo la Gerencia y Administración de Teodoro Sandiko. 

Fabricación de Tabacos y Cigarrillos de menas 

y marcas exquisitas y á precios módicos. 
Oficina Central: Asuncion 429, Manila. Tel. 8041. 



Blg. 555 Nueva, Binondo. 



g May malinis at mabuting 

i pngkain. 

• Mura at maaaring magdala kahi't 

" saang bahay o kawanihan. . 



Wroi 



E#«K#] 



Blo. 19 



PATNUBAY NG BAYAN 



15 



SASTRERÍA nueva 



641-643 Ave. Rizal. 



Tumatabas ng ayon sa moda, sa rnádaliangr 
panahon at sa ibigin ng nagpapagawá. 

INYONG PAGSADYAIN. 



Lira ko'y nasira't ayaw ng umawit 
tinig ng makatang gamit sa pagibig 
musa ko'y pipe malumbay ang boses 
nguni't sa kaway ng isa mong titig 
ay muling nagisine sa pagkakaidlip 
at naging tulain ng aking panitik. 

Kaya't sa titig mo O, butihing Diwatá. 
doo'y nababakas ng aking gunitá 
na muling aawit lira kong nasirá 
ng ligaya't aliw ng dakilang tuwá 
pagka't sa ganda mo ako'y humahangá 
kayá ang panulat ngayo'y lumuluhá. 

Ang ngiti mo Chayong ay nakawiwili 
kung mapapanood ng isang duhagi 
at aling puso ng isang bayani 
ña isinusumpa ang gawang pagkasi 
i to* y sinungaling kapag di sinabi 
na sasambahin ang dilag mo at buti. 

Ngití mong malámbing ang ñakakatulad 
SERENAS sa tubig sa bukal ng dagat 
sa dilim ng gabe ang iyong liwanag 
kauri ng tala kung bagong sisikat 
at sa umaga ay isa kang bulaklak 
na kinakandili noong mga NINFAS. 

Kayá sa titig mo doon nagbuhat 
ang hibik at samó ng aking panulat 
ngiti mo*t lambing ay mabisang lunas 
ng lalongr pihika't pusong nasa hirap 
at sino mang Makatá ay maibibigkas 
na ikaw ay tulain ng mga pangarap. 

At dt mailalarawan ng isang Makatá 
ang hibik ng puso at magandang nasa 
ang lambing at tamis ng ganitong tula 
kung walang sinasamba na isang Diwatá 1 
sa laot ng palad noong paghahaká 
sa dilim ng gabe ng dakilang tuwá. 



At aling bayani sa mga digmaan 
na di tatalikod sa pakikilaban 
kung magugunitá ang iyong larawan 
sukdang mangapatay doon sa libingan 
ito'y babangon kung mabalitaan 
na may isang Diwatá, sa bayan ng Taal. 

BANAAG. 
Obando, Bulakan, K. P. 

Septiembre, 10, 1916. 

Sa alapaap ng Panagimp 

"BILL JOINES" 



in. 

Bituin lea m Madaling-Avawl 

Ang langit ay nagmaganda. Hinugasan ng liwanag 
ang sinukob na dinumihán n| pagasang nagsaulap... 
May sinag sa papawirin a?ng ngiti ng bagong palad, 
may silahis ang tadhaüáng magwawagí ang pangarap, 
at anaki ay tunay ring madadamá ang banáag 
ng nabigóng pananalig ng damdáming nangungnsap. 

Mulá ruon sa malayo, sa malayong kagubatan. 
ay may tinig na sa puso' y may hatid na alingawngaw. . . 
Sinasabing ang nasawing pagibig sa Kalayaan 
ay tata tn 6 ng bulaklak na may bango ng kundimang 
ang naapí'y ibabango't bibigyán ng Katubusan . . . 
Ang naglalabó'y dí palagíncr sa dilim na masisilaw! 

Ang hangi'y may dalang halik na ang pusong nanghinawa 
(sa pagasang matutubós ang bilangó sa pagluhá) 
ay mult pang aabutin ng matatamis na biyayang 
ihahandóg ng marangal na Watawat ng Paglayang 
tayong mga taga-Edén ng Silanga'y di alilá 
na sukat nasa malupit na balataj ng tadhaná. 

Tila alám na mithí rin natin yáóng isáng langit 
na may Araw at bitúinsr nagniningningr sa pagibig, 
na kung isáng hatingjrabí ang kilabot na sasapit. 
ay isa ring búkas yaóng may sikat ng pananalig 
na sa gabíng mga diwá'y magaaraw na matalik 
upang mulíncr makilalang tayo'y bayancr matahimik. 

Kung nalunod sa pangarap ang kay Jones na layunin, 
angdiwángkanyángbalak ay buhay sa paglilining... 
Kung angunangpajrnanasá'y hinigop ng salamisim, 
angbadhang kanyangmithi'y maybakas pang nalilihim... 
Sa liwanag na nagrlahó't sa banaag na nagmaliw, 
ang su8unód ay liway way ng maayang pangioorin... 

Si Jones ay di naglubáy, hinanap diu ang dambaná, 
na sa mga Kayumanggi'y magsusuób ngpaghangá... 
At sa karaay niya'y pilit na niyarl ang akaláng 
kuiifir magwagí sa kurúin niyaong mga Dalubhasa'y 
isáng bayan ang titindig, isang Lahl ang 1 al aya, 
na saharáp ng daigdig ay bahawak ng Bandilá... 



1VL Salvador 

22 Pasage de Paz, Escolta. 

Tel. 3253 

Se Reciben toda clase de Trabajos de Pintura 

como Carátulas de Cristal y Bronce. 

Decoración de Edificios Retratos 

Letras de Madera^ Azogue de Cristal Etc. 

Precios razonables. 



Ngayo'y panahon nang 'Sakit ng Ngipin' 
Kung hahanap kayo ng DENTISTA ay 
tunguhin ninyo si 

Dr. A. Vergel de Dios 

U7 EVANGELISTA 
nt walanrr sakft na gnmamot ó buinunot. 



16 



PATNUBAY NG BAY AN 



Taon II. 



Sumilang ang pangalawang Munukalang may sagisag 
ni damdaming naglalatang niyaóng mga nakilamas 
sa gitná ng kadilimang initim og aping palad... 
Isang bagong alingawngaw na mula sa alapaap 
ang nagsábing matutubós ang alipin sa bagabag 
at ang patay na pagasa'y mabubuhay na may.g.las... 
Na isang Bill ang sumipót na mulí sa kalangitan\ 
Sumikat na tila isang Bitnin ng Bagong Buhay... 
Pinaram na untiuuti ang itim sa gunamgunam 
at masayáng sinariwá ang pagasang tmagaraw... 
Sa likod ng nagagalák na puso ng buong bayan, 
ang apóy ng alitaptap ay nagguhit ng hwayway... 

Samantala'y isang Quezon na sa puso'ymay watawat 
at sa^iwa' y may luningning ang maglamay sa 'paglakad' . . . 
Wala^dUim na^di tawid, walang banging hindi tahak, 
na sa buong hatinggabi ng mithing hinahanap 
av payapáng nagsusuri't gumagawa ng Liwanag, 
upang tayong namamatay sa pagluha y. ..mápanatag. 
Ang labi ay di mápinid, ang kamay ay di matali, 
ang mata ay waláng kuráp, ang katawá'y walang tani, 
na sa gitná man ng unos ang sa Hlong ay may uri 
at kalasag ang damdaming sumisigáw nitóng ; Lah I... 
Sa Tabór man pumatungo'y may lakás ding himhill 
na papasán sa mabiaát na kalis ng Dalamhati .. 

Sa kutya ng mga baliw, ang sukli ay táwa lamang.. 
Sapulá ng mgasakíiu, ang sagót ay katúwiran.,. 
Sa laít ng mga gañid, ang tugón ay kasaysayan... 
Sa hamou ng mga hambóg, ang ganti ay kagitingan. .. 
■Kiine dugo ang nararapat na sa damú ay ikulay, 
ang pakli ay isang tangong may gilas ng katapangan. . . 

Sa piling ngganyáng any 6 nagwagaway yaóng nai 
i,6 anak ni Amerigong may hula sa panaginip, 
, * lT tala sa kaniyáng noó't sa pusó'y may isáng Ungit 
Naiikip sa KAPULUNGANangpangalang '.Mister Jones 
na kapiling ang may dupil na Mauolong tagaawit... 
Ang Umaga ay sisikat na may Araw ng Pagibig! 

Kislap mandin ng pagasang gumuhit sa gunamgunam 
an Sk ni Mister Jones na may tingkad ng hwayway... 
Ikalawáng pagbabangon sa dampa ng kanirapan 
ikalawáne nagnanasáng tumaraó ng Kalayáan... 
Kung nangyari mang nasawi ang pangarap na panganay, 
sa pagasang ikalawa'y may awá ang paraluman... 

Kung bangkáy na inawitan ang nadnang Munukala 
itó namang ikalawa'y bulaklak na malikraatang 
sa puso ng pilipino'y magkikintal ngpaghanga.., 
uaglalarÓ waring ibon sa dahon ng puso t diwa 
na ang tinig ay may tamís niyóng dalít_na la aya 
itónc Mutyáng sinikatau ng Araw at mga laia. 

Tila ilog na umapaw sa katihan ng damdarnin 
ang balitángsumambulat na may bago na namang BiU 
Tayong singhápna'tluháansa naüdaáng naladnatin, 
ay may lakás pangpanglaban sa pauhingi ng Mithíing 
tayo'y bigyán, kahi't ngayón, ng pat-layángatingatin 
at sa tagláy nating kaya'y itatanggól na may giting. 
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiimiiimiiimiimiiiimiiüiiiiiiiiiiiiim £ 

¡ Gregorio Yu-Chuco y Herederos ! ¡ 

- ALMACÉN DE TEJIDOS Y § § 

= MATERIALES PARA ZAPA- = = 

S TERIA Y CHINELERIA :-: 



Gamanda ang paniwaláng ang ftutoí ay isang langit 
na sa ngití ng mabuting kapalara y mangaakit.,. 
Ang Araw ng Katubusa't ang takda ngpagnanais 
ay sambahíng may pangarap na ang ngayoy mabiwnis 
Maghintáy sa isáng liuláng ang bunga ng panaginip 
ay palad na maligayang laya lamang yaóng. ..awit. 

Teo. B. GENÉR, 
(Sa "Haw at Panitik") 
Nobiembre, 1916. 



JUA N BA HAG 

Maíkling kwento. 



E Calle San Vicente Nos. 219 y 221 | 

= MANILA A, ILOILO = 

CiiiiniiiiiuiininiiiuiiiiimiiiiiHiMMimMiuimiMiiiiniiiiiü 



Sipi ni Vicente Bautista sa 
Jcabuhayan ng mga Juan. 

(Karugtong) 

—Ama ko, bakit kayo náritp?— ang pamang- 
hang taaong ng Prinsesa sa mahal na Hari, na 
may kasunod na isang inalalim na buntong bi- 
ninga. 

—Walang anoman, anák ko, hindi ba sina- 
sabi sa iyo ni Juan ang aking sadyá, ha? 

— Mayroon nga po siyang sinabi sa akin, ngu- 
ni' t ang akalá ko po'y siya'y naninibughó la- 
mang sa akin, kayá sa sama pó ng aking loob 
ay hinimatay tuloy ako. 

Hwag kang maniwalá sa isip rao, ipanatag mo 
ang iyong loob, sapagka't si Juan ay kilala kong 
hindí panibughuin na gaya ng iban* mga lalake 
na kahi't sa hangin ay ipinagseselos ang kam- 
lang asawa; nalalaman mo ang nangyari, kung 
bakit nagsaiitá si Juan ng ganoon, pakinggan mo 
at sasabihing ko sa iyong lahat: Ang Empera- 
dor na kalapit natin, ay nagpasabi sa akin na ikaw 
raw ay ihatid ko sa lalong madaling panahón 
sa kanyang harapan at ibig ka niyang maging 
asawa, at may bantá pa, na, kungdi ku raw 
maaunod ang bagay na ito, ay irjagugunaw miya 
ang ating kaharian, at sapagka't malaki ang 
aking takot ay sinagutan ko ng oo. 

— Eh, paño pó ang mangyayari sa akin, asawa 
na ni Juan ay magaasawa pa sa Emperador, di 
magkakadalawa pa pó ang aking paglilingkuran? 

— Hwag kang magalaala anák ko, at may pag- 
asa ako na sa karunungán ni Juan sa gawang 
paglinglang, ay magagawan niya ng paraan, upang 
hwag matuloy ang anomaug nanasain sa iyo ng 
Emperador, at kaipala'y pagginalit niya t si Juan 
ay malapit-lapit pa siyang mawalan ng t Trono. ,> 

— Ganoon ,pu ba, he, ano pó ang sabi ni Juan, 
«!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHin!ll1IIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII# 

" "ANG BATONG BUSILAK" ¡ 

MARMOLERÍA 5 

Sociedad de Obreros Filipinos = 

= Se recibeu toda clase de trabajos en Mármol j= 
s como Lápidas, Monumentos, Mausoleos, Pila E 
E Bendita y Limpiezas, Esculturas, Bustos de = 
E Rizal en Bronce, Cemento y Madera. E 

E Mariano del Mundo, Gerente. S 

S 408 Padre Gomez, Sta. Cruz. Maynila, I. F. E 

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI>IIIIIHI# 



Blg. 19 



PATNUBAY NG BAYAN 



17 



pumayag pú ba, na ako' y isasama ninyo aa 
bahay ng Emperador? 

— Tila pumapayag, náriyan siya'y d! tanu- 
ngin mo. 

— Ju^n, halika, pinapayagan mu bang isama 
ako rig Tatay aa bahay ng Emperador, ha? 

— Pumapayag ako, bagama't mapait sa aking 
kalooban, dala palibhasá ng aking panghihina- 
yáng kung mapanganyayá ang kaharian ng ama 
mo; datapwa't ipinagbibilin ku lamang sa iyó, 
na kahi't ano ang: sabihin sa iyo ng Empera- 
dor, ay hwag kang tatawa, at pahalatá kang 
ikaw ay nalulungkot, nguni't pag ako ang 
iyong nakita, ay tumawa ka na n£ tumawa at 
sayahan mo ang iyong mukliá?, ano masusunod 
mu ba? 

— Oo, at bakit hindi, ay talagang ngayon pa 
may nalulungkot na ako. 

— Bweno, kayo namán, mahal naming ama, 
ay ipawanhik ninyo sa Emperador, na hwag du- 
dungisan ang pagkababae nito, samantalang hindi 
sila nakakasal, ho? at ipinangangakó ko sa in- 
yoog mag-amá na kailan ma't masunod ninyo 
ang aking mga bilin, ay walang sala't magiging 
atin ang imperyong iyon. 

— Asahan mo, Juan, at susundin namin— ang 
panabay ng mag-amá — Siyá, lumakad na kayo 
at ng hwag kayong tanghaliin, at isa pa w y baká 
naiinip na ng pagaantay sa inyo ang Emperador. 
— Kung pahintulot mo ay lalakad na kami — ang 
sagot ng Hari. 

— Ang magaling yata y kumain muna tayo, at 
ng hwag malipasan ng gutom — ang sambit ng 
Prinsesa. 

— Mabuti ang iyong naisip— ang saló ni Juan — 
kung gayón ay magpapahandá na ako, at samanta- 
lá, ay magbihis ka na, at ng pagkakain ay lalakad 
na lamang kayo. a 

— Siyangá ñaman magbihis ka na at ng mámiya 
ay hwag nang makaabala — ang malambing na sa- 
litá ng Harl sa kaniyang niabait na anák. 

• Pumasok na sa silid ang Prinsesa, npang 

magbihis, at si Juan ñaman ay tinawag ang ka- 
nyang utusan at nagpahandá ng pagkain. Ng 
náhahandá na, ay tinawag na ni Juan ang kaniyang 
byenan at ang kaniyang asawa na katatapos 
pa lamang magbihis, at pinagsalusaluhan nilaug 
tatlo ang masasarap na pagkain un inihandá 
ng balitang utusan nina Juan. Hindi ñaman gaa- 
nong nagtagal at natapos silang kunniin, at sa- 
pagka't tanghall na ay nagpaalam na ang mag- 
ama kay Juan, at sa oras ding yaon ay iniha- 
tid na ng Hari ang Prinsesa sa bahay ng Em- 
perador. Ng makita 'ito ng Emperador ay na- 

i Vicente A. Diaz ¡ 

| DENTISTA g 

I 24 Escolta. Sa itaas. f 

f Teléfono 4969. | 

¿ Gumagamit ng. mga kasangkapang | 
I # ayon sa bagong pan alio n. | 



\ Catalina David de Fernandez ; 

COMPRA Y VENTA 

Alahas de Brillantes, Perlas, Rubis y otras 

Piedras Preciosas y Recibe Obras de 

Platerías. 



<< Teléfono 4613 



No. 1349 Ave. Rizal. 



galak ng labis, dahil sa akalá niya na ang Prin- 
sesa ay magiging asawa na niya, laló pa ng 
sabihin ng Harl na iiwan na niya ang Prinsesa, 
datapwa't isinasamó lamang niya na mangyari 
lamang na hwag dudumhan ang pagkababae sa- 
mantalang hindí sila uákakasal. 

Ang Emperador ñaman, palibhasa'y may pag- 
kadugong mahal, ay sinangayunan ang kahilingan 
ng Hari at sumumpá pane: hindi sisirá sa pi- 
nagusapan. 

Palibhasa'y yari na ang sálitaan, ay nagpaalam 
na ang Hari sa Emperador at saká sa kaniyang 
mahal na anák. Umwí na ang Hari sa kanyang 
kaharian taglay ang malaking kalungkutan sa- 
pagka't laging sumasagi sa kanyang ala-ala na 
baká mapanganyayá ang kanyang anák ay mala, 
king kahiyahiyá sa kaniyang manugang na kay Juan . 

(Itutuloy) 
Santaná, Maynilá K. P. 15 ng Oktubre ng 1916. 

Mga mahahalagang Pana- 

na lita ni Dr. Jo sé Rizal 

Tin/pon ni Mariano Banting 

"Malaki ngang lubhá ang katungkulang gaga- 
napin ng babae sa pagkabihis ng hirap ng ha- 
yan, ngunl at lahat ng ito> di higit sa lakaa 
ng babaing tagalog. Talaslas ng lahat ang ka- 
pangyarihan at galíng ng babae sa Pihpinas, kaya 
ngá kanilang binulag, iginapos, iniyukó ang loob, 
panatag silang habang ang ina 4 y alipm ay ma- 
aalipiu din ñaman ang lahat ng aaák." 

"Ngayon at kailan man ay kailangang íturó 
natin sa bayan ang mamatay, na ito ang kani* 
vang tungkulin. Ang pagtakas ay isang karua- 
gan sa ganang akin, at makapagbibigay ng isang 
masamaug halimbawá." 

w 'Ang kastili ay mangyayaring maging man- 



"MODERADO ORIENTE" 

PATAHIANG FILIPINO 

238 Dasmariñas, Binondo 

Yumayarl ng lahat ng kasuutan ukol sa 
inga lalaki ayon sa huling moda at sa kagus- 
tuhan ng nagpapagawá. 

Norberto Tuason, 

Tagapamahala at mañanabas. 



18 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taon. 



dadambong, mangyayaring maging mámamatay, 
mapagbalatkayó, bulaan, lahat na, matanganan 
lamang ang kanyang inaari; sa ganang akin, ang 
kftstilá, ay dapat na iwan ang lahat, ang sakop, 
ang kapangyarihan, ang k ay a man, ang lahat na, 
lahat bago ang karangalan." 

"Kapag ipinagkakait sa isang bayan ang: li- 
wanag, ang tahanan, ang kalayaan, ang katwi- 
ran, mga biyayang kung walá ay áí maaring 
mabuhay at dahil ngá doo'y sila ang taglayin 
ng tao, ang bayang iyan ay may karapatang 
ariin, ang sa kaniya'y nagaalis ng mga fcayon, 
na waring: isang maernanakaw na humaharang sa 
atin sa daan: walang kabulnhan ang pagtatangí, 
walá kungdí iisang pag-aari, isang pagtatangká, 
at ang sinomang taong may kapurihan na hindí 
kumampi sa hinalay, ay nakikitulong at dinu- 
dungisan ang sariling budhi." 

"Una muna sa lahat ang inang bayan." 

"Ang iba'y ipinanganak upang mag-utos at ang 
iba'y upang sumunod." 

"Ang tao ay walang karapatan mamahalá sa 
buhay ng sinoman sa kapakinabangan ng kahi't 
isa, gaya rin ñaman ng karapatan sa kalayaan 
at sa kaliwanagan." 

"Gawing maayos ang kabuktutan at hahangaan 
at raagkakaroon pa ng higit ua kampi kaysa mga 
gawang kabutihan, na ginanap sa paraang ma- 
banayad at kiml." 

"Pagkakaroon ko ng mga uban, at malingu- 
nan ko ang mga araw na nagdaan at masabing 
walá akong nagawá kungdí ang ikabubuti ng sa- 
rili, at di ginawá ang dapat koncr gawin tung- 
kol sa ikasusulong ng bayan; bawa't uban ay 
magiging isang tinik sa aking ulo, at di ko sila 
ikararangal kungdí bagbus ikahihiyá." ' 

(Durugtungan) 

Ang Estados Unidos 

ANG MGA BAYAN DOON 

Ang hukom Hamilton B. Stables sa Worces- 
ter, ay may binasang kasulatan sa harap ng sa- 
mahan doon, na nauukol sa mga pinagbuhatan 
ng maraming bayan sa Estados Unidos. Naririto 
ang ilan sa mga nalaw niya: 

ARKANSAS.— Galing sa francés na " Arc-en- 
wing", dahilan sa mga palasong mámamatay ng 
mga angkang malunit na naninirahan doon. 

ALABAMA . — Wikang kastila — Pangalan ng isang 
kuta sa India, na uabihag nila ng salakayin 
ni Soto, ng 1511. 



CRISPULO ZAMORA 

Platero at Grabador. 

351 San Sebastian Maynila, Tel. 3265 



Gumagawa ng magagandang korona para sa mga reina, 
ng mga medafla, botones, insignias, copas na pang 
ganting pala, pang gayak sa simbahan, mga larawan, 
cáliz, bastón, hiyas, karatulang tanso, mga chapa, ibp* 

MabiJting yumari at mura lalo na sa kapwa püipino. 



CONNECTICUT.— Pangalang indio Quino neh 
tuk-qut, na ang kahuluga'y lupang nasa sa tubig, 

CAROLINA.— Galing sa pangalang Carlos I sa 
Inglaterra. 

CALIFORNIA.— Buhat sa isang kantahing kas- 
tilan£ ganito rin ang pamaírát. 

COLORADO,— Salitang: kastila, pangalan ng isang 
ilog, di umano'y kulay rosas ang tubig. 

DELAWARE.— Buhat sa pangalang look niya, 
na kinuha sa lord Ward, na tumuklas. 

FLORIDA. — Galing sa Pascua Florida, panga- 
lang inilagay sa bayang ito ng taón 1512 ng 
nakatuklas sa kanyang si Ponce de Leon. 
GEORGIA.— Nanggaiing sa pangalang Jorge III. 

INDIANA.— Buhat sa pangalan ng isang sa- 
mahan may ari sa bayancr iyon. 

ILLINOIS.— Pangalang indio na ang ibig sabi- 
hin ay taong mahuhusoy. 

YOWA. — Pangalan ng isang angkang indio. 

KENTUCKY.— Salitang indio, na ang kahulu- 
gan ay Hog ng dugo» 

KANSAS.— Salitang lahukan ng francés ng 
isang lahing salvaje. 

LOISIANA.— Pinamagatang ganito ni Lesa- 
lle ng 1682, bilang parangal kay Luis XIV. 

MASSACHUSSETS.— Salitang indio, na ang 
ibig sabihin ay look sa mnlaking baybayin. 

MARYLAND.— Buhat sa pangalan ni Maria. 
Ang kahuluga'y Lupa ni Maria, 

MAINE — Tinawag na ganito dahil sa sulat 
ni Carlos I. ng 1629, sa pangalang Mayne Land. 

MICHIGAN.— Salitang indio, na ang kahu- 
luga'y mal akin g ilog. 

MISSOURI.— Salitang indiong buhat sa ka- 
niyang pangulong ilog. 

M1NNESSOTA.— Salitang indio. Ang kahu- 
luga'y tvbig na kulay bughaw. 

MISSISIPPI.— Salitang indio. Malaking ilog. 

NUEVA-HAMPSHIRE.— Tinawag na ganito, 
bilang alaala sa conde Hampshire, sa Inglaterra. 

NUEVA YORK.— Ganito ang: ipinamagat, 
pinakaalaala sa duke sa York. 

NUEVA- JERSEY. -Inilagay itó ni Cartarel, 



V 



Sa pagpaparetrato ay dapat ka pong pumill ♦ 
ng mabuting mag-ayos at niyaong lnmalarawan X 
ng makinis kaya't kung pakukuha kayo ng re- 
trato ay tunguhin ninyo ang 



j* BOREAL STUDIO 



477 JUAN LUNA 
at bukod sa tatangsapin kayó nft boong lugod ♦ 
ay masisiyahan pa kayó sa gawá rito. J 



PASANLAAN 

NI 

FAUSTO O. RAYMUNDO 

Daang Haya blg. 641-645 pagliko sa Aceiteros 
San Nicolas Maynila. 

Mataas hu málaga sa isinasanlá, mababa ang 
patubó, madalinq pagsanlaajn at gayón din kung 
tubusán. 

Nagbibilí ng mga hiyas na brillante, perl/s, 
ginto at pilar sa halagan? lalong mura. 



BLa. 19 



PATNUBAY NG BÁYAN 



19 



na siyang nagkaloob ng bayan, alangalang sa 
ipinagtangol niyang pulo ng Jersey. 

NEVADA.— Galing sa pangalan ng kaniyang 
bundok, na katulad ng sa lalawigang Granada. 

NEBRASCA.— Salitang indio, na ang kahu- 
luga y Payapangilog. 

.OREGON. — Hindi nalalaman ang pinagbu- 
hatan. 

OHIO,— Buhat sa pangalan ng kaniyang ilog. 

PENSILVANIA.— Buhat sa pangalan ng nag- 
tayong si Guillermo Penn. 

RHODE ISLAND.— Tinatawag ng ibang pu- 
long Rodas at ang iba'y nagsasabing galing 
sa salitang holandés na Ronde Eylandt [lupang 
mapula]. Ang unan'g palagay ang pinanini- 
walaan. 

TENNESSEE. -Buhat sa pangalan ng isang 
nayong indio Tanasse. 

TEXAS. — Buhat sa pangalan ng isang ang- 
kang indio Itecas. 

VIRGINIA. — Dahilan káy Isabel, ang rei- 
nang birhen. 

VERMONT.— Galing sa salitang francés Ver- 
mont, na ang kahuluga'y lungtiang bundok. 

WISCONSIN.— Salitang indio, ilog na uma- 
agos íig patungo sa kalunuran. 
(Sipi sa isáng páhayagan) 

Mga Kantahing Bayan sa Lalawigang 
Laguna, S. P. 

(Karugtong) 
Yariner pagtindig sa guitná ng bahay 
nalalantang kahoy ang siyang kabagay 
ang nakatutuyo'y ang patak ng ulán 
nakasasariwa'y ang sikat ng araw- 

Ang huni ng perituwid 
Sa itaas ng kalumpit 
Pagaug dalaga'y pangit 
• Bagong tao'y nabubwisit. 

Ang huni ng mayakapra 
Sa taluktok ng makupa 
Pag angr dalaga'y maganda 
Bagong tao'y nagsaaayá 

Ang huni ng batobató 
Sa itaas ng mabulo 
Pag ang dalaga'y mabango 
Bagong tao'y lumulukso 

Ang huni ng kulyawan 
Sa itaas ng kawayan 
Pag ang dalasa'y mayabang 
Bagong tao'y nasusuklam. 



Nagkakatotoo 
Ang huni ng gansá 



Cine-Empire 



Palibhasa't dito inieestreno ang mía ban- 
tog na Pelikula yg "Universal Film Co. 
& Exch" ay siyang pinaka mainam na Cine. 
¿ Ihyo ngangr pagsadyain at mapagkikita ang J 
& katotohanan. , m 



I 
I 



LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

DE 

P. S. Viuda de Soriano 

Rosario 225 y H aza del Conde N o. 1008, Bimdo 

Nagbibilí ng mga aklat sa tagalog, kastilá 
at ingglés; ng mga kwaderno, pluma, lapis, 
tinta, papel at ibp. 

Boong giliw na tinatanggap ang lahat. 

Mga bagong tao'y 
Uupó sa papag 
Sasali salitá 
Hitso ng dalaga 
Siyang nginangangá. 

Nagr fcakatotoo 
Ang huni ng lawin 
Binatá ay tantong 
Mga sinungaling 
Dudukot sa bulsa 
Walang dudukutin 
Paglabas ng kamay 
Ang laman ay hangin. 



Sa isáng maliit bayan ng Nazarct 
Na, nasasakupan ng ayudad ng Madrid 
May isáng dalagang may alilang piptt 
Pinagaaliwan ng puso niyá't dibdib. 

Di ko pag-aanhi'y ng hnmabang araw 
Nasabing dalaga'y may nakasintahan 
Isáng bagong taong mayroon din ñaman 
Na alilang lorong pinagaaliwan. 

Di ko pag-aanhi'y ibinigay na ngá 
Nitong bagong tao ang lorong alilá 
Sa dalaga niyang malaki ang tuwá 
Ang alilang pipit di na kinalingá. 

Dito na nanaghoy at dito tumaníis 
Pagka't nagugHtom at walang magkipkip 
Sa dalaga namangr malaki ang galit 
Lumapit sa haula't pinisii ang leeg, 

Ng ito'y sa loro'y makita't mamasdan 
Ang alilang pipit ay kanyan pinatay 
Ang loob puso y nagulumihanan 
Pagka't di sasalaug siya'y mararamay. 

Ginawá ng loro'y siya'y nagpaalam 
Mutyá ng granada ay isinakamay, 
Ng siya'y al pasan dito na nagsaysay: 
Pipit ay buhayin at ako'y paalam. 

Kili kili tatis 
Kili kili tasyon 
Bendita tu eres 
Sábado ng hapon 

¿&&&&&^^ 

Ibig ba ninyong magkaroon ng mga maiinam na 
kasnutan ayon sa bagong pan ahon? Kung gayón, 
magsadya kayo sa patahian ni 

Isaías Alvaran 

606 Azcárraga, Tondo. 
► Manila. 8 



20 



PATNUBAY NG BATAN 



Taon II. 



Binabati kita 
Di ka man nalingon 
Nagmamalaki ka't 
May panyo kang asul. 

Ang panyó mong asul 
Dinagit ng lawin 
Dinala sa bundok 
Doo'y pupugarin 
Hindi malalao't 
Ako'y bibili rin. 
Lumá na ang iyo'y 
Bago pa ang akin. 

Sa pagkakalathalá, 

KALIBATO 
San Pablo, Dagatan, S. P. 

Ang Bayang Tayabas. 

Pagkakasunodsunod ng nangagkapitan at nang- 
yarí sa kanikanyang panahon 

1857. Dn. Rafael Jardiniano Teniente Primero D. 
Mariano Sacremento. Dito sa tres de Julio du- 
mating sa Cavecera ang Provincial na si Sr. 
Honorio Hernandez, at Vicita dito na Sina- 
lubong ng mga Principales, Sr. Roque Hernu- 
ta. Dito sa 9 ng Septiembre benindita ang 
hermita ni san Roque sa campusanto at dito 
rin sa 12 de septiembre kinulang ng tabaco 
ang junta at ng magkaroon ay 18 nitong 
buang itó. 

At dito rin sa 18 ng Septiembre nagkaroon 
dito ng ipo-ipo sa alas doce ng tanghali at 
bonghaui¡¡sa loob ng bayan ng Sariaya na ma- 
raming bahay ang nangaguiba at camalig at 
may dalawaflpang kataung na palad. Ng buang 
nacaraan ng 27 ng Agosto ipinagdiwang ang 
cabuntisan ng Reyna Dña. Ysabel 2a. na 
liman*? buan itong circular sa boong Filipi- 
nas at dito rin quinanta ang tedeum arao ng 
Martes na Hiuingi sa laloug may eapangya- 
riban na ipinagcaloób na mabusay silang mag 
Yna. 

At dito rin sa 15, 22 at 29 ng Octubre 
at 5 ng Noviembre siyang pagseserojo ng arco 
ng crusiro, ang primerong nagpadrino ay ang: 
Sr. Alcayde na si D. Candido Lopez, ang 2o. 
ang Padre Vicario na si Sr. Benito de la Pila, 
3o. ang tatlong cuadjutor na Padre Juan Ma- 
cento, Padre Manuel Martinez Padre Eldefon- 
so Barcelona, 4o. ang Capitang actual D. Ra* 
fael Jardeniano. At dito sa 23 ng Nov. Siyang 
pagkaon sa Pagbilao ng ipinagawang Campa- 
na ni Sr. Benito de la Pila. 
Hanggang dito lamang ang nátuklasan namin. 



Mga Kawikaan ñg 

mga tagá Árabya 



-:o: 



The American Bible Society 

503 Avenida Rizal. 

Nagbibili ng mga Biblia sa iba't ibang wíka. 
Inyong pagsadyain at pagkakalooban kayo ng ayon 
a halagang taglay ninyo. 



Aleda ni Mariano Banting* 

Ang taong totoo ay jaong tumutupad sa kan* 
yang mga pangakó. 

Ang mga muog ay may mga tainga. 

Ang puso ng mga pantas ay muog na kanlu- 
ng mga lihim. 

Ang kaawaan ay nasa gitná ng dalawang pag- 
kaawá; isa'y sa iyong sarili at ang ikalawa'y sa 
kapwá na nangangailangan. 

Isang salitá lamang ay .nakalilikhá ng ma- 
laking kaligaligan, nakawawasak ng mga taha- 
nan at nakapagbubukas ng mga líbingan. 

Ang ulos ng dila'y mahapdí kaysa ulós ng tabak. 

Ang taong masalita'y kakaunti ang nagagawá. 

Ang mga pantas ma'y nangangailangan ng 
payo ng iba. 

Hwag kang magpakabilis sa paggamit ng iyong 
dilá. Kung ang pananalita'y tulad sa pilak ang 
katahimi an nama'y sa gintó. 

Ang taong madaldal ay malapit sa basag-ulo. 

Pagkadupilas ng paa ay mabuti kaysa pagka- 
dupilas ng dilá. Pagkadupilas ng paa'y nakaba- 
ball ng buto na maisusugpong ulí, nguni't ang 
pagkadupilas ng dilá ay hindi na maisusugpong. 

Ang puso ng mainggitin ay walang kapanatagan 

Ang kapalaran ay di natatamo sa pamamagf 
tan ng katamaran. 

Ang tao'y natatagó sa likod ng kanyang dilá 

Ang mga postal 

k ung m agusap 

Akda ni Admirer 

(Karugtong) • 

Noby. 20, 1915. 

Trining: Walá nang bumukal sa akiug pag- 
iisip upang lalong máipahayag ko sa iyo ng boong 
tingkad ang aking malinÍ9 na nasa. Alangan 
kong ipagduro ang aking pagkatao at saksihin 
ang lupa't langit palibhasa'y baká ñaman lapa- 
tan rao ako ng pananalitang lalapastangan sa 
aking malinis na pag-irog. Mabanga'y matira na 
lamang ako sa pagtitimpi, hindi sa pagwawalaug 
bahalá kuugdi upang sarilinin ko na lamang ang 
paghikbi at pagdaramdam ng isang pusoug ua- 
sayang ang pag-asa. 

Magiug mapalad nawá sina Nati at Pepe. Ipa- 
kisabi mu na ring magagawá na niyaug lahai 



LA RIZALINA 

P. ARAMBULO 

71 Rosario, Maynila, K. P. 
Nagbibili ng mga sombrero rito at gayón din ng 
sa Europa ; 

ng mga barong lalake, kftelyo, korbata, ibp. 
ng mga payong, sapatos, ibp. 
Mura ang la hat. 



Blg. 19 



PATNUBAY NG BAY AN 



21 



ang nauukol sa mga "talunang" liham ko kung 
mayroon ngá. 

Ang tungkol sa "prinaesang kapitapitagan ay 
bago ko na isulat.-— Alberto. 

LIHAM NI TRINING KAY ALBERTO. 

Alberto: Iyan ang nalalaman ninyong mga 
lalaki. Matapos makapamilt, makipagkilala at 
magipít sa pagpapahayag ó pagliham sa isang 
dalaga'y duduluhan agad ng mga may halong 
tampo 6 kungdí kaya'y liham na ibig yata'y 
ang babai pa ang magbibigay ng mga panana- 
litang mapuputihan ng pag-asa. Kung sa ha- 
rap ng liham na sinasagot ay magpapakita ka 
na ng pangamba ó pagkatamad sa pagsurl ng 
bawa't natititik, ay gaano kayang sipag at likas 
ng katawan ang mangyayari kung dumating na 
ang panahong may mga anák ka nang lumulu- 
há? Hindi kayá pagdabog at pangungunot ng 
noó ang suwiaiyo kung atubili ka na sa mara- 
ming alalahanin ng isang may pamilya? 

Dapat mong lingunin ang katungkulan ng isang 
babaé matapos na siya'y makatugon. Dapat mong 
dilidilihing hindi mahirap sa amin ang sumway 
sa mapagpalayaw na magulang, gayon din ang 
tumalikod sa nagmamahal na kapatid makatu- 
pad lamang sa pañgakó at matubos tuloy kayó 
sa kahihiyan. Ipinababatid ko rin naman sa iyo 
Alberto, na ang mga kapaitan^sa buhay ay han- 
dá naming tiisin sa pangambang mabahiran ng 
paglililo ang pakikisama namin sa isang tanging 
tanging: pinagkatiwalaan, kayá naman kung sa 
kunat at kunat din lamang ay ibilang mo na 
ang Pilipinang ú t —Trining. 

POSTAL NI ALBERTO KAY TRINING 

Nob. 23, 1915. 
Trining: Sa hinaba-habá ng iyong liham na 
pawang pagtatanggól sa babae ay masisiyahan 
na ngá ang isang hi nata ¿a pagluhá at buong 
lugod na di maniniwalá sa mga pagiring sagot 
ninyo, subali't kung pagtatamanaog isipin at du- 
langin sa alaala ng isang gaya ko, ang di rairain- 
san din *namang tikis na paghabag ninyo sa mga 
gumagamit ng mga mapakúmbabáng salitá sa li- 
ham, 6 yaong nagpapakita kayá ng panunuyong 
walang maliw, ay natitira ako sa panfcambang 
baká ano: nag-uudyok sa iyo upang ako'y hwag 
paligayahin agad ay dahil sa nahahalatá mong 
walang kasinguri ang alfing pagnanais. Itong-ito 



Compatriotas: 

Si buscáis nuevos y deliciosos perfumes, y si 
queréis pronto y esmerado despacho de las "recetas" 
de vuestros medicos, acudid a la 

Botica Antigua de Trozo 

Precios altamente módicos 

Sirve a domicilio. Recibe -pedidos 

Azcarraga 1340 y 1342. Telefono 3416. 

Trining ang dahil kung kayá may nápapansin 
ka sa aking postal. Gayon pa man, sapagka't 
lalong hindí ko matitiis ang lumimot sa isang 
itinatangi, ay sasángayunan ko na ang anomang 
iyong mamarapatin. 

Gaya rin ng dati. — Alberto. 

POSTAL NI TRINING KAY ALBERTO 

Nob. 26, 1915, 

Alberto: Tanggapin mo ang aking pangit na 
larawan upang making tanda ng ating pagkiki- 
lala. Ngalan mo lamang ang aking isinulat sa- 
pagka't tutoong raasamá ang aking titík ay baká mo 
pa pintasan. Hwag mong ipag-papalagay-lagay, ha? 

May matwid kang mangamba sa ayos ng aking 
pananagot sapagka't may iba nga namang dahil 
sa kaniiang pangangailanga'y bibigyan ng pag-asa 
ang isang lalaki't pagkatapos ay sila pa ang may 
ganang magtawá ng lihim. Ang mga babaing 
ganito'y hindí dapat pakitunguhan. Marami sa 
kanila'y hindí ikinatutwang húmalo sa samahán, 
hindí dahil lamang sa mga pagiring sagot sa bala 
na, kungdí nakapagtuturó pa sa ibang mga wa- 
lang malay sa kasamaán. 

Ipagpaumanhín mo rin ang pakikitungall ko 
sa iyo tungkol sa iba't ibang bagay sapagka't 
higit sa lahat ay dito kita masusubukan ng pag- 
kawalang pagod ng sanhí sa akin. 

Ma-alaala ko pala; bakit mo natawag na prin- 
sesaang dalawaug binibiuinginiwan ni Kandido?— 
Trining. 

Ang Ati ng mga Bugtong 

Ng máalala ko'y di ko nádala, at ng mali- 
muta'y saká nádala. Kntuturan: Amorsiko. 

May batalán, may sibe, sa bubungan turoae. 
Kat. Kalabasa. 



=JIIIIIIIIllllllllIlllllllIIIIIIIIIIIIIftllllllllIlllllllllllllIIIIIllIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllL£ 

I -:- "ANG BAYANI" -:- j 

5 Sinilasan nina Lai<son at Huerto 5 

5 Ibig ninyong raakatagpó ng Sinelas na magairamit ninyo sa loob ng mahabang panahon? 5 

5 Ibig ninyong kayo'y makabili ng Sinelas na pananagutan sa inyo ng binilhan, kung masirá ang s 

£ tahi'y maibabaük at kukumpunihing walang bayad, kung mayparaang inatahí pa? s 

S At kung kailangan ninyo ang maiHam, mura at matibay na Sinelas, gayon din ang Zapatillang S 

S napakahusay at Kochong napakaganda at Zapatilla para sa lalnke na paraparang alinsunod sa E 

5 moda ay sadyain kami at makikita ninyo ang'katotohanang ito. Malaki ang aming ibinabawas sa 5 

s naniimili ng maramt, laló na kung sa Lalawigan. 3 

S • Upang kayo'y maniwalá ay pumarini sa "ANG BAYANI". £ 

3 Tumatauggap din kami ng kumpunihing Zapatos, — 1104 Ave. Rizal, Sta. Cruz, Maynila. s 
nllllillllflltllllllllllllllllilllllliillllliiillllllllllllllllllllllllllllillliiililiiiiillilllilllillillliinillllilliiiliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiR 



t 22 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taok. 



Nalalaman mo'y di ka makaalam. Kat. Ka- ^"""«"""""««"«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls 

matayan. = 

Tumutuló ang balisbisan, tuyo ang bubungan. 5 

Kat. Tungtong. E 

S. G. C. § 



CARLOS ORTIZ 

ÓPTICO CIENTÍFICO 
Manglilitis ng mata 



Lingoslingusin man di'abut-abutin. Kat. Taynga. 

Dalawang bungrbong pirming palusong. Kat. Ilóng. 

Tatlongr magkakapatid, matagal sa init. Kat. 
Tatlong Tungkó. 

Apat na magkakaamigo, raga biyak ang ulo. 
Kat. Halige. 

Mal wat ku nang kasama sa bahay, di ku pa 
nalalaman ang pangalan. Kat.' Si Kuan. 

Tabi ay bulihán, ang gitna'y niyugan at tu- 
buhan. Kat. Bukayo. 

Ng pawalán ko'y iisa ng umuwi ay dalawa. Kat. 
Ang nag asawa. 

Kaisaisá na'y kinuha ku pa mandin ang isa, 
ang nátira'y dalawa. Kat. Tulya, 

Tubig na piqagpala, walang makakuha, kungdi 
munting bata. Kat. Gatas sa suso ng iuá. 

Tito G. Gesmundo. 

Makabuluhang pariukala 

ng mga Kinatáwang Leute- 

rio 5t Al unan a ^ Generoso 

Hingil sa pagtatatag ng 
Akademya ng Wikang 
Pang-Sangkapilipinuhan 

Naito pa ang sa madlang mahahalagang bptas 
na piuapanukalU ng mga Ama ng Bayan, Ti- 
nutukoy narain Mito ang panukalang: iniharap ng 
mga Kinatáwang Leuterio, Alunan at Generoso, 
panukalang batas na nauukol sa diwá at kaluiwa 
ng Labi, panukalang tungo sa pagtatatag naman 
Lg Akademya ng Wikang Bansaanin sa Pilipin- 
han (Akademia déla Lemrua Nacional de Filipinas). 

Kahi't hindi pa namin lubusang natitivak kuner 
aling wika ang piuapanukalanff maciner tagapag- 
pahayag ng diwá ng Kapilipinuhan, ayykuma- 
katig kami sa mga simulain ng naturang pariuka- 
lansr-batas 

Mataos ang pananalig namin sa kahalagahang 
di masasyod ng wikang sarill, na nmhalagang 
hiyas na pamana ng mga magulaiiir at mga 
nunó; ipinal&lagay naming ang sariling wiká 



5 24 escolta (sa itaas)' E 

«j™ Huág kayong bumili ng lente ni salamin na di S 

jZ mima dalawin itong Gabinete Óptico. 2 

55 May mga kawaning matalinong ganap, wagas at 5 

■2 - dalisay sa hatol ng lalong mga bantog na doktor SS 

= sa mata. S 

E Kimg ibig ninyo ay maaaring tumawag kayo sa E 

E Telepono 939, at magagrado ang inyong pa- S 

= ningin, sa- inyong sariling tahanan. , E 

HiiiiiaiiiiiiiiBiuiiiiiBiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiirE 



lamang ang mapagsasaligan ng tunay at ganap 
na pagkakaisa ng tanang magkakalahing mav 
iba't ibang pananalig sa politika, relihiyon at 
suliraning pangkapisanan, kaparis ng lagay sa nga- 
yon ng Lahiri£ Pilipina. 

Kung pahahalagahan ang sinabi ng Dakilang- I>a- 
yani at Mártir na si Dr. Jose Rizal hinggil sa 
wikang kastilá at sa wikang sarili, inaasahan nang 
ang binabalak na gawing pangbansa ay ang alin- 
man sa mga wikang katutabó sa lupaing ito,' 
gaya ng tagalog bisaya, atb:, at kungdi masasang- 
ayunan gawing pangbansa ang alinman sa mga 
wikang katutubó ay hihirang ng isa, gaya ng 
tagalog, na siyang pagsasaligan ng paglalakiping 
mga "dialecto filipino" upang makabuó ng isang 
sariling "lengua nacional." 

Kung di kami namamali ay may natatayong 
dalawang kapisanang panawika na kapwñ, na- 
ngagsusuri't nangaglilinang ng isang wikang ini- 
lalaan sa bayang pilipino; ang násabing dala- 
wang kapisanan ay ang "Samaban ng mga Má- 
nanagalog" na pinangunguluhan ni G. Lope K. 
Santos at ang "Akademia ng Wikang Pilipino" 
na pinanugungulukan ni G. Sofronio G. Calderón. 
Ang náuna ay kinakatawanan ng mga gal a wad 
(miembro) na pulos na tagalog, at ang t hulí, ang 
4 * Akademya" bagá, ay kinakatawanan ng mga 
galawad na tagalog, bisaya, ilokano, bikol, ka- 
pan gpangari at ibp. 

Inaakalá naming ang makabayang pamikalá 
ng mga Kinatáwang Leuterio Alunan at Generoso 
ukol sa pagtatatag ng»Aka<lemya ng sariling wika, 
ay may kinalaman sa nábanggit naming mga 
kapisanang nagsusuri at naglilinang ng Wikang 
Pilipino. 

Sipi sa "Ang Democracia." 



British & Foreign Bibie Society 1 ! PACO STUDIO I ENG RACIO DE AsiS 



()3() Na AC Peral 



Nagbibili ng mga Biblia sa ¡| 
lahat ng wika. 

Inyong pagsadyain. 



1430 HERRAN 

: May mannnuklay 

na walang bayad 



|! Naapapapanla ng alalias, at 
i¡ ibp. Mura magpatubo, mahal 
¡I humalaga. Bukós kahi't araw 
i ng pista. 

Díiany Aícarraga Blg. 183í», Kanto 
P>cnavi(lfs, Trozo. 

Tel. 3396. Mafriila. 



Blg. 19 



PATNUBAY NG BAY AN 



MELOD RAMANG T AGALOG 

BIGONG PAG-ASA 



(Natuklasan sa Paris ni Dr. H. OTLEY BEYER) 



Adonis. 

Soledad 
Adonis. 



Soledad, 



Adonis. 
Soledad. 
Adonis. 

Soledad 
Adonis. 



Soledad, 



(Karugtong.) 

Nárito na ñaman ngayon sa harap.mo; Adonis, 
nguni't hindi dahill sa bulaklak. 
At sa anong dahií? Soledad 

Saká matatantó; nguni't asahang-asaha't 
kukunin kong lahat ang inilalakó kung Adonis, 
ibibigay rao at papalitan ko ng lalong 
mahalagang bagay kaysa pilak. Adonis. 

Lalo pung salamat kung magkakagayon, 
bunying Caballero, at ng ako naman ay 
maka-uwi na sá kwebang táhanan. Soledad 

Sa kweba at bakit? 

Sapagka't Pastora. 

Oh! Di bagay- sa ihyo ano; pagayóng 
any ó; kayá talastasin at ipahahayag. Adonis, 

Aug alin? 

Ang lihim na hirap, pig-hati at lumbay 
buhat na ng kayo'y minsan kong na- . 
kita, dahil sa pag-ibig. ^ Soledad: 

Pag-ibig sa akin? Oh! Suminta'y di 
ko pa kusang nalalaman, at di naman 
hangad, at kung matuto mang puso ay 
umibig ay angat po naman sa inyo, at 
dahilan dilo<y pilit i-inumin kahi't anong 
pait na kung habaguin na'y tangisan ang 
palad. 



Butihing dalaga; kung ang pagsinta 
kung sa puso'y»-- 

Ihinggil sa ibang kapantay na uri't walin 
kay Soledad. 
Walin kay Soledad? Ay...! 

KAN TO 
Soledad kung di maaawá 
sa aking pagsintang kandong ng dálitá 
buhay walang salang sa suyo't pagluhá 

hindi ka-uri ako't aba. 
Kayá sa pagsinta ay nag-alangan 
dahil kung liluhin ang buhay 
tatangisang pilit hanggang sa libingan. 

ang puso ko sa iyo'y alay. 
Kung walang tiwalá sa aking pagibig 
Soledad, nárito buksan yaring dibdib 
at ng máwiká mong... 

(Talikod ng kaunti) ako'y, nahahapis 
sa tinag- hoy-tag-hoy nitong si Adonis. 

"Hahaaap na." 
Ako<y. lubos nang asaban tapat na sinta 
mo hanggang nabubuhay. 

DUO 
nagka-isang kapalaran 
SaAltá ng nasa maligayang tunay. 



Isang kalatas ng "Liga-Anti- 
imperialista" 



Tinanggap ng Lebislatura pilipina at knhapon 
(25 Okt.) ay binása sa Kapulungan ng mga Ki- 
natawan ang sumusunod na mahalagafhg kalatas 
ng Liga-Anti-Imperialista sa Estados Unidos. 

"Ang Liffa-Anti-Imperialista ay nápatatag noong 
ika 19 ng Nobiembre ng 1898, upang sumalang- 
sang sa pajipapalawak ng kapangyarihan ng ban- 
sang ito sa ibabaw ng mga ibáng bu y ang di *ka- 
sangayon sa gayon, at lalonglaló na sa kasun- 
duanp napapabitin ng España at ^Kstados Unidos, 
na naglilipat dito sa hulí ng kapuiuang Filipi- 
nas. Ang hangad ng inyong bayan ay nmliwa- 



nag na itinauggi, dahil «a v kayo'y nagtatag ng 
inyong sariling pámahalaan, pagkatapos na ka- 
yo'y manghimagwsii at managiunpay laban sa ka- 
pangyarihan ng España sa boong Kapuluan, bago 
mangy a ri ang pagkakuha ug Maynila, na gina- 
nap ng hukbong pilipiuo na katulong n"g mga 
kawal ng Estados Unidos. Ng ang tangká ng 
pámahalaan ng Estados Unidos, na napalihira sa 
inyong pámahalaan at sa inyong bayan ay mai- 
pakilaía sa inyo, ang inyong pagkasiiklam sa 
isang bagong manglulupig ay isa sa mga kátwi- 
rang. ginagamit sa Kongreso i.g mga serrador 
Hoar, Wellington, Alinaon at inga iba pang re- 
publikano at ng nápakaraming demokrata s;l Ka- 
pulungang yaou ng sila'y sumalungat sa pagpa- 
patibay sa kasunduang napapatayó ng España 
at Estados Unidos. Sa mga pa^suaumakit na ito f 
ang i^iga ay tumulong ng booiig puso. 

Ang aining hinuhá, na kayo'y gagawa, ng inang 



Valetin Manglapus 



APAGADO 



Residencia: 

•Madrid 234 
Tcl. 8334. 



* Bufete: 
Gral. Luna 87 
Tei. -MU. 



CASEY'S HOSPITAL 

KOII — 

Sick Shoes and Clothes 

Dr. Casey Chief Surgeon 

307 M. H. del Pilar. Phono 3s7S 



Celestino Chaves 

ABOGADO Y NOTAUIO 

702 A /carraca, esquina 

Juan Luna 

Telefono 8038 



24 



PATNUBAY NG BAYAN 



Taon II. 



pangatawanang pagsalansang, kung ang inyong mga 
kaanib {ay magtangkang magpalaki ng kapangya- 
rihan at kayo'y saklawin, ay nagkatotoo, nang 
inyong tugunan ang natarangr pagtatangka, sa pa- 
raamagitan ng isang mahabang pakikibaká at ng 
iaang kanangahangan* dahas laban sa matindmsr 
lakas ng Estados Unidos. 

Nakatagpó¿,kami ng malaking pagsangayon ng 
bayan, ¿at sa! hinabahaba ng pagbabaka, ang isang 
boto lamang sa Sendo at isang boto sa mga ma- 
histrado ng Ktt. Hukuman ay nakapagpakilmg 
sa timbangan ng mat\vid at ikinapamalagmg san- 
dali nang kapangyaribang amerikano sa Kapuluan. 
Ang mga tanyag na lider ng pangkating repu- 
blikano, matangi ang ilan lamang, at ang boong 
pangkating demócrata, sa nafchahalihaliling pa- 
latuntanan sa boong panahong yaon, ay nangag- 
matigas na ang mga pilipino ay mangagsasarjh— 
ang salitaan ay nasasalig ngá lamang sa kung 
kailan dapat itulot ang naturang pagsasarih. Ti- 
nagiaytaglay namin at lagi nang ipinagmatififás 
ang hangaring ito sa barap ng bayang amerikano 
at ang nagpasigla'y kayó rin sa adhikang pi- 
nagsusumakitan ninyo at dahilán ng boong pag- 
ibi* na pagbubuhos ninyo ng dugo. Sa hull ay 
naipahayag din ngayon ng Estados Unidos na 
ang pangakó ay magaganap sa isang panukalang 
utos na ipinagsanggalaug sa Kongreso, sa ilahm 
ng walang pagod at matalinong pangulo ng su- 
mulat na kinatawang W. A. Jones at ng sena- 
dor J F. Shafroth, sa tulong ng kmatawang 
Manuel L. Quezon at sa lagdá ng Pangulong 
Wilson, na siyang nagpapadalí sa pagpapatibay. 

Nakagawá kayo ng marangal na paggamit sa 
mga kaluwagang itinulot sa inyo, sa paraang ang 
inyong paghahandá upang mapamalagl ang in- 
yong pagsasarili sa isang hinaharáp na nalalapit 
na lamang, ay maliwanag nang kmikilala ng 

Itinatagubilin namin sa c my o na ang bagong 
saligang batas na sa inyo y ipinagkaloob ay in- 
yong eamiting gaya ng pagkagamit sa kaluwa- 
gang ibinigay sa inyo ukol sa inycng pagaaral 
at pamamayan; na inyong bayaan sa isang tabi 
an K lahat ng pagbubukodbukod ng mga lapian at 
lalonglalo na ang sulsol ng mga pahayagan at 
ang mga sa miting at mga bukod, na_ inyong 
ingatang buhay sa suiat na ang apoy ng kalay 
ang sumasa inyo at magpatuloy ng paglakad sa 
mga paraang mabinahon at tiyakan sa dakong 
ikatutupad ng inyong hangaring ipmagkakaloob 
ngayon. 

Erving Winslow Moorfield Storey 

Kalibim. Pangulo. 

25 Septiembre, 1913. 

Salin ng Talibá,. , 

^n^TSast7eria at Camisería ni G.Fabian 
6. l)uque ay inilipa t sa 758 Ave. Riz al. 



"LA AMATISTA" 



Se reciben 
toda clase de 
trabajos conser- 
niente al ramo 
de Platería, He- 
lo jeria, Dora- 
dura, Plateadu- 
ra, como tam- 
bién Quinqués 
Mecánicos, Gra- 
fófonos, Maqui- 
nas de coser y 
otros mas con 
prontitud,esme- 
ro y economia. 

♦♦♦♦♦ 



>♦♦♦< 



Platería, Joyería, y Rtbje- 
ria, Venta de Alhajas, 

Relojes y 

Objetos de Fantasía 

de 

Dionisio José 

S. Femando 804 

San Nicolas, Manila, 
I. F. 



Tumatanggap 
ng sari-saring 
gawain tungkol 
sa Platería, Re- 
lojería, Lubugin 
sa ginto at pi- 
lak, gayón din 
ñaman ilawang 
mekaniko, gra- 
fófono, maki 
nang panahian 
atibad iba pasa 
madaling pana- 
hon, malinis at 
mura. 



>+t" 






Ang mga pamahün sa ¡ba't ¡bang lalawígan 

Cavite. — Kapag palagi kang may kwarta sa bulsa pag- 
babago ng buan, ikaw ay di masasalat kailanman 

Bulakan.— Kapag may puyo ang kalabaw sa likod na 
malapit sa buntot, ito' y daragitin ng kidlat sa panahon 
ng tag-ulan. 

Negros Oriental. — Kapag nagbalot ka ng kumot sa- 
mantalang kumikidlat ikaw áy magiging abo. 

Leyte.— -Kapag nagsuklay ngbuhok kung gabi ay mauuHla 

Kapag nagwalis ng sahig kung gabi ay maghihirap 
ang kabuhayan. 

Kapag itmuro ang bahaghari ay magkakasakit ng 
malubha. , 

Kapag nagsalita samantalangkumukulogay magiging pipi. 

Abra.— Kapag nagliliparan ang mga tagak sa dakong hi- 
laga ay uulan. 

Ilokos Sur. — Kapag naghinuko kung lunes ay magka- 
karoon ng pamamaliktad ang balat ng daliri. 

Kapag may mga bulaklak ng kuko sa daliri ng kamay 
ang dami noo'y siyang dami ng magiging kasintahan. 

Kapag hindi binabantayan ang bangkay kung gabi, 
ito* y ninanakaw at nilalamon ng aswang. 

Cebú. — Kapag naglayag ng araw ng biyernes ay magka- 
karoon ng masamang kapalaran. m 

PAUNAWA 

Sino mang ibig surauskribí rito sa "Patnubay 
ng Bajan" ay sumulat kay S. G. Calderón, 758 
Reina Regente, Biuundok. 

*■ Pasanglaan » 



G. GUILLERMO RUIZ 

8Jf5-8Jf.7 Clavel, Maynila. 




Madaling pagsanglaaan 
Magaan ang patubó 
at mabutiog hu málaga 



• •• 



LOS FILIPINOS 



1011-1013 San Fernando, 
MAYNILA, K. P. 



Malugod naming ipinatatalastas sainyo na kami 4 y*nagbibih ng Cemento' 
ng mga putol ng bakal, ng inga planchang bakal na galbanisado, ng mga 
pako, ng mga bisagra, ng mga pasador, ng mga Herradura, ibp. • 

Mariano Lim Manapat, Gerente. 



BERNABÉ STUDIO 



u 
U 



co * 

PQ < 
S 
o" 

o 

cd 

en 



Araw-araw ay rumeretrato mula*sa a las 9 ng uma- 

^ga hanggang a las 3 ng hapon at tumatanggap ng mga ga- 

waing nauukol sa bagay na itó ; gaya ng Amplicióni 

Reproducción, Opalinas, Alfileres, Revelaciones, Copias, 

Fotograbados, at Zincografía, ibp. 

Walang bayad sa pasuklay. 



ANG HALAGA SA MGA GRUPO AT IBANG MGA BAGONG PARA AN AY 

AYON SA PAGKASUNDUAN. 

Ngayo'y may lalong pag-uurungan sa dakong pinagreretratuhan. 



fetex^^-j&fcftaxas&i^^ 



t 
4 



4 



4 
4 



4 



** 



** 



SI ¡poruftur 

^tnprmia q %tbrtria y 

Tfitif cierta q (úhjtÍ0& bt ^mcxitvxiú 
429— Soler Trozo — 429 

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA JOB. 

clave abc 5.a Ed. — Tel. No 



Admite toda cíase de trabajo de impresión y encuademación. 









¡ifciEia&ft:i%:fc!fo^ :ft^:ft&i^>*fr^^^:E^ 



: v. 





Pues este es uno de 
los muchos que deben isu existencia á la re- 
| nombrada é inmejorable 



I* 
i 







LEC HE CONDENSADA marca 

- ■ ■ . ' ■ ■ * "' ■ • " 

. ■ ' ' i ■ f. i , i ■ , u 

La primera iecfte condeftsada que se lía conocido en 
Filipinas. | \ 

Los mas renombrados Doctores de todas partes la 
recomiendan—para todos los casos en que- se nece- 
site una leche PURA y NUTRITIVA. 



* r* 



SE VENDE EN 
|| TODAS PARTES 
I 



PACIFIC COMMERCIAL 

ÚNICOS AGENTES. 




! 



i 



i#MM»w:»m#»#: 



:-¿V:' 



¡ 



